Ninu awọn iwe ti ile isẹ -Ministiri- ti n se akoso eto 
ẹsin Islam, ati auqaafu, ati ipepe, ati ifinimọna tẹ jade. 


$LAM 


Awọn ipilẹ rẹ ati awọn ipilẹsẹ ẹkọ rẹ 





Lati ọwọ: 
Dr. Muhammad Ibn Abdullaah Ibn Saalih As-Suhaim 


Eyi ti a tumọ si ede Yoruba lati ọwọ: 
Sharafuddeen Gbadebọ Raji 


Ni abẹ amojuto igbimọ t'o n se akoso eto titẹ iwe, ati 
titan an ka ni Ministiri yii 


1427H 


penoJl o-o—J1 aiÌ oa 

ỌRỌ ÀKỌSỌ 

Dajudaju ti Ọlọhun ni ọpẹ i se, a n fi ọpẹ fun Un, a 
si n tọrọ iranlọwọ lọdọ Rẹ, a si n tọrọ aforijin lọdọ Rẹ, a 
si n sadi Ọlọhun Naa nibi awọn aburu ẹmi wa, ati nibi 
awọn aburu isẹ wa, ẹni ti Ọlọhun ba fi mọna, kò si ẹni ti 
o le si i lọna, ati pe ẹni ti O ba si lọna, kò si ẹni ti o le fi 
ọna mọ ọn, mo si n jẹri pe kò si ọba kan ti o tọ lati fi 
ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun nikan, kò si orogun kan 
fun Un, mo si tun n jẹri pe Muhammad, ẹru Rẹ ni i, ojisẹ 
Rẹ si ni i pẹlu, ikẹ ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a ni ọla ti o 
pọ. 

Lẹyin naa, dajudaju Ọlọhun ti ran awọn ojisẹ Rẹ si 
awọn ẹda, nitori ki awọn eniyan o ma baa ni awijare kan 
lẹyin awọn ojisẹ naa; ati pe O sọ awọn tira kalẹ ni 
afinimọna, ikẹ, imọlẹ, ati iwosan. Ni asiko ti o ti rekọja, 
awọn ojisẹ naa jẹ ẹni ti a maa n ran si awọn ijọ wọn 
nikan, ti a si maa n fi isọ awọn tira wọn le wọn lọwọ, eyi 
l'o mu ki awọn akọọlẹ wọn o parẹ, o si mu ki ayipada, ati 
atọwọbọ, o wọ inu awọn ofin wọn, nitori pe nse ni a sọ 
wọn kalẹ fun ijọ kan pato, ni asiko kan ti o lonka. 

Lẹyin naa ni Ọlọhun wa se adayanri Anabi Rẹ, 
Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", nipa sise 
e ni ipẹkun awọn anabi, ati awọn ojisẹ. Ọlọhun t'O ga sọ 


pe: 
Ljifif IKPA YI yÁ o LHA BIfie LiifoDtiyrtr1 jg dS 


.40 :YfeoU eA 16 
€€ Muhammad ki i se baba ẹni-kankan ninu awọn 
ọkunrin yin, sugbọn ojisẹ Ọlọhun ni i, ipẹkun awọn anabi 
si ni i pẹlu ? ISuuratul Ah2aab: 401. Ọlọhun si se apọnle 
rẹ pẹlu tira ti o loore ju ninu awọn tira ti a sọ kalẹ, oun ni 
Al-Qur'aani alapọnle, bẹẹ ni Ọlọhun t'O mọ Naa se 
onigbọwọ sisọ ọ, kò si fi sisọ rẹ le awọn ẹda Rẹ lọwọ 
rara; Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
.l9 :enolf IR 1 ( LADEBI NJIÚTA eHI d$LJ pLji) 
c€ Dajudaju Awa ni a sọ iranti naa kalẹ, ati pe 
dajudaju Awa ni Olusọ rẹ "0 ISuuratul-Hijr: 9I. O si se 
ofin rẹ ni ohun ti yoo maa bẹ titi di ọjọ igbende, Ọlọhun - 
mimọ ni fun Un- si se alaye pe ninu ohun ti o jẹ ọranyan 
sisẹku ofin rẹ ni gbigba ofin naa gbọ lododo, ati ipepe lọ 
sidi rẹ, ati sise suuru lori rẹ, nitori eleyii ni ilana Anabi 
Muhammad "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", ati ti 
awọn ti n tẹle e lẹyin rẹ, se jẹ ipepe lọ si ọdọ Ọlọhun, 
pẹlu aridaju. Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ l'Ẹni ti N se 
afihan ilana yii pe: 
Ôùldf6 Ljid£diiijleti hI 2f I IgÁMfDÚÙ/fá lHNjlyp) 
.1:08 :2TÀÁBUPÀ 1 (LBRETdFLJIEfIEKYF LIGROA 
c Sọ pe: Eleyii ni oju-ọna temi, mo n pepe lọ si 
ọdọ Ọlọhun pẹlu aridaju, emi ati awọn ti wọn tẹle mi, 
mimọ ni fun Ọlọhun, emi kò si ninu awọn ti wọn pa 
nnkan mìíran pọ mọ Ọlọhun ?? ISuuratu Yuusuf :108J. O 


si pa a lasẹ pẹlu sise suuru lori inira ti o wa ninu ipepe lọ 
si oju-ọna Ọlọhun. Tori naa Ọba-giga Naa sọ pe: 
:2 (iloÙ/f LOÀA 1 € yi olf Ljio2If fAADPF). (df oFo G) 
.85 

c Nitori naa se suuru, gẹgẹ bi awọn oni-ipinnu 
lọkanl ninu awọn ojisẹ ti se suuru ? ISuuratul Ahqaaf: 
351, Ọba ti ẹyin Rẹ ga, tun sọ pe: 
BIYI TAWA FOBA T'e Afferọf JAJILMI pe 

.1200 :Ljod£ ycloAl 1 (1 Joltk2? 

d Ẹyin olugbagbọ-ododo, ẹ se suuru, ẹ si maa fun 
ara yin ni suuru, ki ẹ si duro sinsin, ki ẹ si bẹru Ọlọhun, 
ki ẹ le baa se oriire ? ISuuratu Aal Imraan: 2001. 

Mo kọ iwe yii ni lati tẹle ilana ti o jẹ ti Ọlọhun, 
Ọba Alapọnle yii, ati ni ipepe lọ si oju-ọna Ọlọhun, l'ẹni 
ti n ti ara Tira Ọlọhun wa iriran, ti i si n ti ara Sunna - 
ilana- Ojisẹ Rẹ "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" wa 
imọna. Mo si se alaye soki ninu rẹ nipa iroyin isẹda aye, 
isẹda eniyan, sise apọnle rẹ, ati riran awọn ojisẹ si i, ati 
ipo awọn ẹsin ti o ti siwaju. Lẹyin naa ni mo se afihan 
Islam, itumọ rẹ, ati awọn origun rẹ. Nitori naa, ẹnikẹni ti 
ba n wa imọna, eleyii ni awọn ẹri-ọrọ rẹ ni iWaju rẹ. 
Ẹnikẹni ti ba n si n wa ọla, mo ti se alaye oju-ọna rẹ fun 
un. Nitori naa, ẹni ti o ba fẹ lati tọ oripa awọn anabi, ati 
awọn. ojisẹ, ati awọn oluse-rere, eleyii ni ọna wọn, 
dajudaju ẹnikẹni ti o ba si kọ ọ ti gọ ẹmi ara rẹ, o si ti gba 
oju-ọna anu. 


Dajudaju gbogbo awọn ẹlẹsin kan ni wọn maa n pe 
awọn eniyan lọ sidi rẹ, ti wọn si n maa n gbagbọ pe ibẹ ni 
otitọ wa, yatọ si ohun ti o yatọ si i. Bẹẹ ni gbogbo awọn ti 
wọn ni igbagbọ kan ni wọn maa n pe awọn eniyan lọ sidi 
titẹle oludasilẹ igbagbọ wọn, ati sise apọnle olori ọna 
wọn. 

Sugbọn Musulumi, oun ki i pepe lọ sidi titẹle oju- 
ọna ara rẹ, nitori pe oun kò da oju-ọna kan ni funra rẹ, kò 
si ni nnkan kan ni ẹsin yatọ si ẹsin Ọlọhun, eyi ti O yọnu 
si funra Rẹ; Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

.119 :Ljed£ ycitoA 1 ( LA ÙT Yf fi LJBI Lo) 

c Dajudaju ẹsin ni ọdọ Ọlọhun ni Islam ?)? ISuuratu 
Aala Imraan: 191. Ati pe Musulumi ki i pepe lọ sidi sise 
agbega eniyan kan, tori pe gbogbo eniyan dọgba ninu 
ẹsin Ọlọhun, kò si iyatọ kan laarin wọn afi pẹlu ibẹru 
Ọlọhun, kaka bẹẹ nse ni i maa n pe awọn eniyan lọ sidi 
titẹle oju-ọna Oluwa wọn, ki wọn o si gba awọn ojisẹ Rẹ 
gbọ lododo, ki wọn o si maa tẹle ofin Rẹ ti O sọ kale fun 
opin awọn ojisẹ Rẹ, Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a", ti O si pa a lasẹ pe ki o fi jisẹ fun gbogbo 
eniyan pata. 

Nitori eleyii si ni mo se kọ iwe yii, ni ipepe lọ sidi 
ẹsin Ọlọhun, eyi ti O yọnu si funra Rẹ, eyi ti O si fi ran 
opin awọn ojisẹ Rẹ, ati ni ifinimọna fun ẹni ti o ba n fẹ 
imọna, ati afọnahani fun ẹni ti ba n fẹ orire. Mo fi 
Ọlọhun bura pe ẹda kan kò le e ri oriire ti otitọ afi ninu 


ẹsin yii, ati pe ẹnikan kò ni i mọ ibalẹ-ọkan afi ẹni ti o ba 
gba Ọlọhun gbọ lododo ni oluwa, ti o si gba Muhammad 
"ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" ni ojisẹ, ti o si gba 
Islam ni ẹsin. Nitori naa ẹgbẹrun aimọye ninu awọn ti 
wọn mọna lọ sidi Islam -ni ọjọ ti o ti pẹ ati ni ode-iwoyi- 
ni wọn jẹri pe awọn kò mọ isẹmi otitọ afi lẹyin igba ti 
awọn gba Islam, bẹẹ ni awọn kò tọ oriire wo afi ni abẹ 
boogi Islam... Nigba ti o si jẹ pe gbogbo eniyan ni n fẹ 
oriire, ti i si n wa ibalẹ-ọkan, ti i si n se Iwadi otitọ; ni mo 
se kọ iwe yii. Mo wa n tọrọ lọdọ Ọlọhun pe ki O se isẹ 
yii ni ohun ti a se afọmọ rẹ fun atiwa oju-rere Rẹ, ki O se 
e ni apepe lọ si oju-ọna Rẹ, ki O si jẹ ki o ni atẹwọgba, ki 
O si se e ninu awọn isẹ rere eyi ti i maa n se ẹni ti o se e 
ni anfaani ni aye ati lọrun. 

Mo si yọnda fun gbogbo ẹni ti o ba fẹ tẹ ẹ ni ede 
yowu, (tabi ti o fẹ tumọ rẹ si ede yowu llati se bẹẹl, pẹlu 
majẹmu pe ki o jẹ ẹni ifọkantan ninu yiyi i si ede ti n 
tumọ rẹ si, ki o si fi ẹda kan ninu eyi ti o yi si ede mìíran 
sọwọ si mi, nitori atise anfaani lara rẹ, ati nitori ki iyanju 
naa o ma baa jẹ asetunse. 

Mo si tun n tọrọ lọdọ gbogbo ẹni ti o ba ni nnkan 
kan lati pe akiyesi mi si, tabi atunse kan, yala ninu ipilẹ 
iwe yii, ti a kọ ni ede Larubawa ni o, tabi ninu eyiyowu 
ninu awọn ede ti a yi i pada si, ki o fi sọwọ si mi lori 
adirẹsi ti a se alaye rẹ nibi. 

Ọpẹ ni fun Ọlọhun ni ibẹrẹ ati ni ipari, ni eyi ti o 


han, ati eyi ti o pamọ, ati pe tiẸ ni ọpẹ ni gbangbá, ati ni 
ikọkọ, bẹẹ ni tiẸ ni ọpẹ ni akọkọ, ati ni igbẹyin, Oun l'O 
si ni ọpẹ ti o kun awọn sanma, ti o si kun ilẹ, ati eyi ti o 
kun ohun ti O fẹ ni nnkan kan, Oluwa wa. 

Ikẹ ati ọla Ọlọhun k'o maa ba Anabi wa 
Muhammad, ati awọn Sahaabe rẹ, ati ẹnikẹni ti n tọ ilana 
rẹ, ti n si n gba oju-ọna rẹ, ki O si se ọla naa ni ọla ti o pọ 
titi di ọjọ ẹsan. 


Ẹni ti o kọ iwe yii 
Dr. Muhammad lbn Abdillaah Ibn Saalih. As- 
Suhaim 
Riyadh 13/10/1420H 
P.O BON 1032 Riyadh 1342 
Tabi: 
P.O BON 6249 Riyadh 11442 


bee 


NIBO NI ỌNA? 

Nigba ti eniyan ba dagba, ti o si se laakaye, 
ọpọlọpọ awọn ibeere ni yoo maa wa si i lọpọlọ; gẹgẹ bii: 
Ibo ni mo ti wa? Ki l'o fa a ti mo fi wa? Ibo si ni 
ibupadasi mi? Ta l'o da mi, ti o si da aaye ti n bẹ ni ayika 
mi? Ta l'o ni ile-aye yii, ti o si n dari rẹ? Ati bẹẹ bẹẹ lọ 
ninu awọn ibeere. 

Eniyan kò si le e da mọ idahun awọn ibeere wọnyi, 
koda imọ igbalode gan-an kò le e ga debi ki o le fesi lori 
wọn, nitori pe awọn ohun ayẹwo wọnyi wa ninu ohun ti o 
wọnu ọgba ẹsin, eyi l'o si mu ki iroyin o pọ, bẹẹ ni o mu 
ki awọn irọ ati aalọ o jẹ orisirisi nipa awọn ibeere wọnyi, 
eyi si n bẹ ninu ohun ti o mu ki iparagadi, ati ibẹru eniyan 
o lekun. Kò si le e see se fun eniyan lati ri idahun ti o 
tẹrun, ti o si pe fun awọn ibeere wọnyi, afi ti Ọlọhun ba fi 
i mọna lọ sidi ẹsin ti o ododo, eyi ti i maa n mu ọrọ 
ododo wa nipa awọn ibeere wọnyi ati omiran, tori pe 
awọn ohun ayẹwo yii wa ninu awọn nnkan ikọkọ, bẹẹ ni 
ẹsin ododo nikan l'o ni otitọ ati ọrọ ododo, tori pe oun 
nikan ni o ti ọdọ Ọlọhun wa, Ọlọhun fi i ransẹ si awọn 
anabi Rẹ, ati awọn ojisẹ Rẹ, eyi l'o fa a ti o fi jẹ ọranyan 
lori eniyan pe ki o da oju kọ ẹsin ododo, ki o si kọ nipa 
rẹ, ki o si gba a gbọ lododo, nitori ki idaako o le baa kuro 
lọrọ rẹ, ki awọn iyemeji o si le baa fi i silẹ, ki o si le baa 
mọna lọ si oju-ọna ti o tọ. 

Mo n pe ọ ninu awọn oju ewe iwe ti n bọ wọnyi wa 


sidi titẹle oju-ọna Ọlọhun ti o tọ, bẹẹ ni n o fi apa kan 
ninu awọn ẹri-ọrọ, awijare, ati idi-ọrọ han ọ, nitori ki o le 
baa wo o pẹlu aise ojusaju, ati pẹlu wiwo o finnifinni, ati 
ifarabalẹ. 


BIBẸ ỌLỌHUN, ATI JIJẸ OLUWA RẸ, ATI 
JIJẸ ÀÁSÔ RẸ, ATI JIJẸ ẸNI TI A GBỌDỌ JỌSIN 
FUN RẸ, MIMỌ NI FUN UN 
Ọpọlọpọ ninu awọn eniyan ni wọn n sin awọn 
ọlọhun kan ti o jẹ ẹda, ohun ti a se, gẹgẹ bi igi, okuta, ati 
eniyan; eyi l'o mu ki awọn Yahuudi ati awọn ọsẹbọ o bi 
Ojisẹ Ọlọhun, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", nipa 
iroyin Ọlọhun, ati pe lati ara ki l'O ti jade? N ni Ọlọhun 
t'O ga ba sọ ISuura yiil kalẹ:- 
JP NIBFOFE. BEGE fiṣ FENI 'f NI 2fCNI-TNJÚP) 
(BO 
c€ Sọ pe: Oun ni Ọlọhun, Ọba Ọkan-soso. Ọlọhun 
ni Ọba ti a maa n ronu kan. Kò bimọ, bẹẹ ni ẹnikan kò bi 
I. Kò si si ẹnikan ti o jọ Ọ y. O si fi ara Rẹ mọ awọn ẹru 
Rẹ, O si sọ -gbigbọn-un-gbọn ni fun ẹyin Rẹ- pe: 
DIAHULIR ÒBU' OJA K$KTEF 5 IPÁ HF Yf BI Lp)) 
eùdKRÀ 2. diù IJA GiAjo NImiedi)f ya-OT:ÔL eaf Í G/AAG f 
Ljultti af yo YFf II otíoediTfÀ 5 IDIf NJUDjpddhK'TOPE dIPAIIJA 
.54:2jJ24yIOR 1 
di Dajudaju Oluwa yin ni Ọlọhun ti O da awọn 
sanma ati ilẹ laarin ọjọ mẹfa, lẹyin naa ni O wa gunwa 
lori aga ọla IRẹl. O N fi oru bo ọsan mọlẹ, o si n tẹle e 
laiduro. O si tẹ oorun ati osupa ati awọn irawọ lori ba 
pẹlu asẹ Rẹ. Tẹti ki o gbọ, tiẸ ni dida ẹda ati asẹ i se, 
ibukun ni fun Ọlọhun, Oluwa gbogbo ẹda ? lQur'aan, Al- 
A"araaf: 541. Ọba ti O ga ni Olusọrọ, tun sọ pe: 


l'ao Atitf tiN jek friP ah KUI yee T Hf ?f) 
yL Ùs95eciT otfbi dá£d$nÙ i enòy5 edfÁ ? dÉf ePLÀt eaf 
(ínjẹyùmÀ U' et ftld$ Hf ANR.LAdk te diinigaKdT 
yùÚJÒTÙ LI L nfe (joy:n Kfedif yi LiJáJPGjR Ô fe 
.B ÙÒ :PFIf PA 1€... odi)í 
d Ọlọhun ni Ẹni ti O gbe sanma ga, lai kò si òpo 
kan ti ẹ le ri, lẹyin naa ni O wa gunwa si ori aga ọla IRẹJ 
naa, O si tẹ oorun ati osupa lori ba, onikaluku wọn n rin 
titi di asiko kan ti a da; O si n to eto awọn ọrọ, O si n se 
alaye awọn aayah naa, nitori ki ẹ le baa ni amọdaju nipa 
pipade Oluwa yin. Oun ni Ẹni ti O tẹ ilẹ Ini pẹrẹsẹlJ, O si 
se awọn oke sinu rẹ, ati awọn odo sisan, ati pe ninu 
gbogbo awọn eso O se e ni meji takọ-tabo, O N fi oru bo 
ọsan ...) ISuuratur-Ra'ad: 2,3J, titi ti O fi sọ pe: 
WÁ fifekd$£ m£ey/ U' ak dkì 204 yodik(dFEEYT ) 
:fii2ef IPA 1 (yctdFotT tii A yedf e£ .ojfldiaifid CÔT 
.19-8 
€c Ọlọhun mọ ohun ti gbogbo obinrin ni ni oyun, ati 
ohun ti awọn apo-ibi fi din lọjọJ ku, ati eyi ti o fi le lọjọl 
si, ati pe gbogbo nnkan l'o ni odiwọn ni ọdọ Rẹ. Oni- 
mimọ ikọkọ ati gbangbá, Ọba ti O tobi, Ọba ti O ga ) 
ISuuratur-Ra'ad: 8-91. Ọba ti ẹyin Rẹ gbọn-un-gbọn, tun 
SỌ pe: : 
NJUPLjifRPKeD/p'?f ypU JA KIA Ye LI$p)- 
edi HRI dá FT /R òôyNjypjar. UA Ri JEHU LIYIEARU dáÁD 
NIRÙÍSNJIIPẸ A IPAÁSṢOT Y fAadi EPA IJ KdbBifI AR kyNJIT? 


10 


:fù2Ef LoA 1 ( otijf fofAT ANRCÔT yi 56 Yí ypnikA IBẸ 
.16 
c€ Sọ pe: Ta ni Oluwa awọn sanma ati ilẹ? Sọ pe: 
Ọlọhun ni I. Sọ pe: Njẹ ẹyin wa le mu awọn alafẹyinti 
kan lẹyin Rẹ ti wọn kò ni ikapa anfaani kan tabi ipalara 
kan fun ori ara wọn. Sọ pe: Njẹ afọju wa le dọgba pẹlu 
ẹni ti o riran bi? Tabi okunkun ati imọlẹ wa le dọgba bi? 
Tabi wọn wa orogun fun Ọlọhun ti awọn naa sẹda bii ẹda 
Rẹ debi wi pe awọn ẹda naa jọra wọn ni oju wọn bi? Sọ 
pe: Ọlọhun ni Ẹlẹda gbogbo nnkan, Oun si ni Ọba Àásô, 
Olubori 5): ISuuratur-Ra'ad: 16I. Ọlọhun -mimọ ni fun 
Un- si se awọn aayah Rẹ ni ẹlẹri, ati arisami fun wọn, O 
Si sọ pe: 
ÚÀ 7. dHDJEyiI KÚ odijÁ 7. dÉJÁ orijÁ yay NIELJE) 
LJNGJ/EHR f LJB.LIfec Iko RE LOLJIPÁ Nf Y ỌJÁ edqdiDbá 
3 ERII TỌNRELUE.I JÙ DẸ.eGàji 788fiJI Jofblllò Fi4 
(i NJBUTI Fùf LOKÙIPÁ K'eNjda$£ ljATO HfHBI 2TCP U' oÙI 
.59- 37 :KITISUOÀ 1 € etifp(OT y4 Ì BARI RdẸÔÙd? 
€ Ati pe ninu awọn ami Rẹ ni oru ati ọsan, oorun 
ati osupa, Ẹ ma se fi ori kanlẹ fun oorun tabi osupa, 
Ọlọhun ti O se ẹda wọn ni ki ẹ maa fi ori kanlẹ fun, ti 
ẹyin ba jẹ pe Oun nikan ni ẹ n jọsin fun. Nitori naa ti wọn 
ba se igberaga, awọn ti wọn wa ni ọdọ Oluwa rẹ n se 
afọmọ fun Un ni oru ati lọsan, ati pe awọn ki i kagara. O 
si n bẹ ninu awọn ami Rẹ pe dajudaju iwọ yoo ri ilẹ ti o 
gbẹ haran-un, nigba ti A ba si sọ omi kalẹ le e lori yoo 


11 


mira, yoo si ru. Dajudaju Ẹni ti O ji i ni Ẹni ti O daju pe 
yoo ji awọn oku dide. Dajudaju Oun ni Alagbara lori 
gbogbo nnkan)? ISuuratu Fusilat: 37-391. Ọlọhun -mimọ 
ni fun Un- tun sọ pe: ii 
BÉÁJÙPÁ BEIILP ÙFPJÁ U' EJA KIA 5 IAARLIJÉ) 
LORU 1 Codirijji yi. NITI JIK. L JE£DEKd) IIIRÒBLBb 
.23 Ù2 :tájJr ÚRPf 
(C Ati pe ninu awọn ami Rẹ ni dida awọn sanma ati 
ilẹ, ati iyatọ sira wọn awọn ahọn ledeJ yin, ati awọn awọ 
yin, dajudaju awọn ami n bẹ ninu eleyii fun awọn oni- 
mimọ. Bẹẹ ni o n bẹ ninu awọn ami Rẹ oorun yin ni oru 
ati lọsan 0 lQur'aan, Al-Ruum: 22, 231. 
Ati pe O royin ara Rẹ pẹlu awọn iroyin ẹwa ati 
; Wi o O o o Ọo 
ÒÔÙBIINIDEJEA ff Ifipa£td Ki Obi) FAJUONBI YI )) 
tjùhaíRfúNjini òijitij ṢDÔL FO JÁEHÙU BÉP0ÒB08£ KÚ 
LERI 16... EÔFf et ONJIEAIIEGFEE FOUUKSENA ENIFA IFEI 
.1255 :lellf 
€€ Allaahu -Ọlọhun- kò si ọba kan ti o tọ lati fi 
ododo jọsin fun yatọ si I, Alaaye, Oludawa, ki I toogbe, 
bẹẹ ni ki I sun rara. TIẸ ni gbogbo ohun t'o wa ni sanma 
ati ohun t'o wa nilẹ. Ẹnikan kò ni i le sipẹ ni ọdọ Rẹ, afi 
pẹlu iyọnda Rẹ. O mọ ohun ti n bẹ niwaju wọn ati ohun ti 
o wa lẹyin wọn, ati pe wọn kò ni i le rọkirika nnkan kan 
ninu imọ Rẹ afi ohun t'O ba fẹ ...  ISuuratul-Baqarah: 
2551. Ọlọhun ti O ga tun sọ pe: 


12 


ÒNJÚỌNBÚ YEÔ T RY (af RIBI YAGI yI€A yitf osẹ 
.B :eẹ IPÁ 1( ei dẸNjo 
ccOluse-aforijin ẹsẹ, Olugba ironupiwada, Olule ni 
iya-ẹsẹ, Ọlọrẹ, kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun 
yatọ si I, ọdọ Rẹ ni ibupadasi ?? ISuuratu Gaafir: 3J. Ọba 
ti ẹyin Rẹ gbọn-un-gbọn Naa, tun sọ pe: 
LJEPIIF L FEHẸTÙR If 7. AHI!F II ẸẸÁNJÚỌNBDÙT Nf Yf ANPP 
.23 :oTolf LOR 1(LAjeTOd£ Yf Ljdfb oHkdF odiyf aeaf 
€cOun ni Ọlọhun, Ẹni ti kò si ọba kan ti o tọ lati sin 
lododo yatọ si I, Ọba -Alakoso-, Ẹni-mimọ, Olumọ kuro 
ninu gbogbo alebu, Ẹlẹri-ododo Ifun awọn ojisẹ RỌJ, 
Oluri gbogbo nnkan, Alagbara, Olujẹni-n-pa, Oni-Moto- 
Moto, mimọ ni fun Ọlọhun kuro nibi ohun ti wọn fi n se 
orogun fun Un ?0 ISuuratul Hashr: 23J. 
Oluwa, Ọlọhun ti a jọsin fun, Ọba Ọlọgbọn, 
Alagbara, Ẹni ti O fi ara Rẹ mọ awọn ẹru Rẹ yii, ti O si fi 
awọn aayah Rẹ se awọn ẹlẹri, ati awọn ami fun wọn, ti O 
si royin ara Rẹ pẹlu awọn iroyin pipe; awọn ofin Sharia ti 
awọn anabi, ati ohun ti jẹ dandan fun laakaye lati gba, ati 
adamọ ẹda Igbogbo wọnl tọka si bibẹ Rẹ, ati jijẹ oluwa 
Rẹ, ati jijẹ ọba ti a jọsin fun Rẹ; ati pe ẹnu gbogbo ijọ l'o 
ko lori eleyii. N o si se alaye apa kan ninu eleyii fun ọ 
ninu ohun ti n bọ yii: 
Awọn ẹri bibẹ Rẹ ati jijẹ oluwa Rẹ ni:- 
1- Sise ẹda aye yii, ati ohun ti n bẹ ninu rẹ, ninu 
awọn ẹda ti o ya'ni lẹnu: 


13 


Irẹ eniyan, aye nla yii rọkirika rẹ, o si kojọ lati ara 
awọn sanma, ati awọn irawọ, ati awọn oju-ọna ti awọn 
irawọ n gba, ati ilẹ ti a tẹ pẹrẹsẹ, eyi ti awọn ilẹ ti o fi 
ẹgbẹ kora wọn n bẹ ninu rẹ, ti ohun ti kaluku wọn n mu 
jade ni irugbin yatọ sira wọn ni bi awọn ilẹ naa ti se yatọ 
sira wọn, ati pe gbogbo irugbin l'o wa ninu rẹ, bẹẹ ni o ri 
orisi meji ninu gbogbo ẹda: akọ ati abo... tori naa aye yii 
kọ l'o sẹda ara rẹ, ati pe lai se aniani dandan ni ki o ni 
ẹlẹda kan, nitori pe kò see se pe ki o da ara rẹ. Tori naa ta 
l'o da a lori eto iyanu yii? Ti o si pe e ni pipe ti o dara 
yii? Ti o si se e ni ohun amusami fun awọn ti n wo o? Ta 
ni -i ba jẹ- yatọ si Ọlọhun, Ọba Àásô, Olubori, Ẹni ti kò 
si Oluwa kan yatọ si I, ti kò si si ọba kan ti o tọ lati jọsin 
fun lododo lẹyin Rẹ; Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 
aayu FO nini. HIS HID a$ LI IB 

.86 Ù5 :080/ LOAN 1 6 LAIFÙ yhi) aÙJÁ 

€ Abi a da wọn lati ibi asan bi? Tabi awọn ni 

olusẹda lara wọnÌ?. Abi awọn ni wọn da awọn sanma ati 

ilẹ ni?. Bẹẹ kọ, wọn kò mọ amọdaju ni )? ISuuratu Tuur: 

35-361J. Nitori naa aayah yii se akojọpọ awọn itisiwaju 
mẹfa ti i se: 

1- Njẹ lati ara asan ni a ti se ẹda wọn bi?. 

2- Njẹ awọn wa l'o da ara wọn bi?. 

3- Njẹ awọn wa l'o da awọn sanma ati ilẹ bi?. 

Nitori naa ti ki i ba ti se pe lati ara asan ni a ti da 
wọn, ti ki i si i se pe awọn ni o da ara wọn, ti wọn kò si se 


14 


ẹda awọn sanma ati ilẹ; o daju pe o di dandan ki wọn o 
gba pe Ẹlẹda kan N bẹ, ti O da awọn, ti O si da awọn 
sanma ati ilẹ, Oun ni Ọlọhun, Ọba Àásô, Olubori. 

2- Adamọ: 

A se adamọ awọn ẹda lori gbigba pe Ẹlẹda wa, ati 
lori pe dajudaju Oun l'O gbọn-un-gbọn ju, ti O si tobi ju, 
ti O si ninla ju, ti O si pe ju gbogbo nnkan lọ. Ohun ti o si 
fi ẹsẹ rinlẹ gbọn-in-gbọn-in ninu adamọ ni eleyii i se ni 
rinrinlẹ ti o ni agbara ju ti awọn ipilẹsẹ ẹkọ imọ isiro lọ. 
Bẹẹ ni eleyii kò bukaata ki a mu ẹri wa fun un rara, afi 
fun ẹni ti adamọ tiẹ ba ti yipada, ti awọn isẹlẹ kan ti o le 
mu un sẹri kuro nibi ohun ti o gba -pe n bẹ- ba sẹlẹ si 1. 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

LI II!RYI 5IBEydikU 62 df CGSÔRf Yí KeCB) 
.B60 :DJEIf LA 16 ER 
c€ Adamọ Ọlọhun eyi ti O pilẹ da awọn eniyan le 
lori, kò si ayipada kan fun ẹda Ọlọhun, eyi ni ẹsin ti o 
duro sinsisn ?? ISuuratur-Ruum: 30J. Anabi "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a" naa sọ pe: 
AOINJIJDÁegIptàiSÍleùlOHF Ì ùgbù FÙọP dí jì? 
GinbLA okyNjdtri$ ldfju HI) NRE LNIPnCU/OINJPT l$ 
SÙIPẸYÚÌIÙ Gjoo. dÍí OBI Hf Yf KeCB) 'DpDt(ffpn LjIÁ 
.IIiKÙ) odi ij/el "' (YP 
d€ Kò si ọmọ kan ti a bi afi ki o se pe ori adamọ 
lIslaml ni a bi i si, nitori naa awọn obi rẹ mejeeji ni wọn 
yoo sọ ọ di Yahuudi -Ju- tabi alagbelebu -Christian- tabi 


15 


olubọ-ina, gẹgẹ bi ẹran ti i maa n bi ọmọ ti kò ni alebu 
kan lara, njẹ ẹ wa ri ọkan ti o ge ni orike ninu wọn bi? 
lẹyin naa ni o wa ka: lọrọ Ọlọhun t'o nij: " Adamọ 
Ọlọhun eyi ti O pilẹ da awọn eniyan le lori, kò si ayipada 
kan fun ẹda Ọlọhun" 50) IBukhari ati Muslim ni wọn gbe e 
jadel. Bakan naa Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba 
a", tun sọ pe: 
'JINIOdEGÔIdTASEFEWO GÁBELEPI TÔ01qdEôTO LDÙD 
DI£IF-Tì:rikí (ipíj(ág T' Fffí KIIP1dA ÙfÚo fifi NpFJd $E 
Dihù ed (Ìp$ K'IUPTd PIOKCEDOÀ (pf IF DEdH(GGL JIJI IF 
.INJUIJALUSUÚLCUTIfAoJ ." fífipAJyenjp PI hNJeTOLJD 

(CẸ tẹti ẹ gbọ, dajudaju Oluwa mi pa mi lasẹ pe ki 
n fi ohun ti ẹ kò mọ ninu ohun ti O fi mọ mi ni ọjọ oni mi 
yii mọ yin: Ẹtọ ni gbogbo ohun ti mo fi ta ẹru Mi kan 
lọrẹ, dajudaju Emi si da awọn ẹru Mi nigba ti gbogbo 
wọn jẹ ẹni ti awọn orike rẹ mọ kuro ninu awọn ẹsẹ, ati pe 
awọn esu wa ba wọn, n ni wọn ba da wọn kuro nidi ẹsin 
wọn, wọn si se ohun ti Mo se ni ẹtọ fun wọn leewọ, wọn 
si pa wọn lasẹ ki wọn o maa se ẹbọ si Mi pẹlu ohun ti N 
kò sọ awijare kan kalẹ nipa rẹ . lAhmad ati Muslim ni 
wọn gbe e jadel. 

3- Ipanupọ awọn eniyan: 

Ẹnu awọn eniyan ko -tẹlẹtẹlẹ ati nisinyi- pe aye yii 
ni Ẹlẹda kan, Oun si ni Ọlọhun, Oluwa gbogbo ẹda, ati pe 
dajudaju Oun ni Ẹlẹda awọn sanma ati ilẹ, kò si orogun 


16 


kan fun Un ninu dida ẹda Rẹ, gẹgẹ bi kò ti se ni orogun 
kan ninu akoso Rẹ -mimọ ni fun Un-. 
A kò si ri i gba wa lati ọdọ ijọ kan ninu awọn ijọ ti 
o ti rekọja pe wọn ni adisọkan pe awọn ọlọhun awọn pẹlu 
Ọlọhun Ọba ninu sisẹda awọn sanma ati ilẹ, bẹẹ kọ, nse 
ni wọn ni adisọkan pe Ọlọhun ni Ẹlẹda wọn, Oun si ni 
Ẹlẹda awọn ọlọhun wọn, nitori naa kò si ẹlẹda kan tabi 
olurọnilọrọ kan ti o yato si I, ati pe ọwọ Rẹ ni anfaani ati 
inira wa -mimọ ni fun Un-. Ọlọhun t'O ga sọ l'Ẹni ti N 
fun'ni niro nipa gbigba ti awọn ọsẹbọ gba jijẹ oluwa Rẹ, 
pe: . 
edfA? dEf ePLÁt. OJA KYKUT 5 IPÁ IPE LFAÁ) 
NJ! ORA ififfi LJIFROLji3 eelf O HOYF .LÁFEDÌ 13 Yf LJAÔ 
NJh££o((dr(4/ LJIYEJ J IPE LPA.DB£ÁOT Y4hY Lb 
LRIIBÙ DẸÙRD/hY ftaf yp? LJN6 ej$cíphi JII al 
.(63-61 :KAHH3fLoA 1 
(CC Ati pe dajudaju ti iwọ ba bi wọn leere pe: Ta l'o 
da awọn sanma ati ilẹ, ti o si tẹ oorun ati osupa ni ori ba 
Ifun yinl? Dajudaju wọn o sọ pe: Ọlọhun ni I; njẹ ibo ni 
wọn n sẹri lọ?. Ọlọhun A maa gba ọrọ -ar2iki- laye fun 
ẹni ti O ba wu U ninu awọn ẹru Rẹ, A si maa diwọn rẹ 
fun un, dajudaju Olumọ ni Ọlọhun nipa gbogbo nnkan. 
Dajudaju ti iwọ ba tun bi wọn leere pe: Ta ni n sọ ojo 
kalẹ lati sanma ti n fi n sọ ilẹ ji lẹyin kiku rẹ? Dajudaju 
wọn o sọ pe: Ọlọhun ni I. Ọpẹ ni fun Ọlọhun, bẹẹ kọ, 
ọpọlọpọ wọn ni kò ni laakaye 0) ISuuratul Ankabuut: 61- 


17 


631. 

Ọba ti ẹyin Rẹ gbọn-un-gbọn Naa, tun sọ pe: 
eeaf LJIIPÁ JNO U' OÙJA K'ÍERIET 5 IPA jiPE4 LJÀA ) 

.l9 :2 aPelf IDA 1( BWP 

(CAti pe dajudaju ti o ba bi wọn leere pe: Ta l'o da 
awọn sanma ati ilẹ? Dajudaju wọn o sọ pe: Ọba 
Alagbara, Ọba Oni-imọ, l'O da wọn )  ISuuratu2- 
7?ukhruf: 91. 

4- Ohun ti o pa dandan fun laakaye lati gba: 

Kò si aniani kan fun awọn laakaye lati gba pe 
dajudaju aye yii ni ẹlẹda kan ti o tobi, nitori pe laakaye ri 
pe ohun ti a da ti n si n bẹ lẹyin aisi tẹlẹ ni aye, ohun kọ 
l'o si mu ara rẹ maa bẹ, bẹẹ ni dandan ni ki gbogbo ohun 
ti n bẹ lẹyin aisi o ni ẹni ti o mu un maa bẹ. 

Ati pe eniyan mọ daju pe awọn isoro ati adanwo 
yoo maa sẹlẹ si oun, nigba ti eniyan kò ba si ni agbara lati 
ti 1 kuro, dajudaju yoo da oju ọkan rẹ kọ sanma, yoo si 
maa ke gbajare lọ si ọdọ Oluwa rẹ, lati sipaya idaamu rẹ, 
ki O si mu ibanujẹ rẹ kuro, koda ki o se pe abọrisa ti o si 
n kọ bibẹ Oluwa rẹ ni awọn ọjọ rẹ yoku ni i; nnkan 
tulaasi ti kò see ti danu ni eleyii, ati pe dandan ni gbigba 
a, bẹẹ tilẹ kọ, dajudaju ti adanwo ba se ẹranko gan-an 
alara a maa gbe ori rẹ soke, yoo si fẹ oju rẹ si sanma. 
Dajudaju Ọlọhun si ti fun'ni niro nipa eniyan pe ti inira 
ba se e, a maa yara lọ si ọdọ Oluwa rẹ, ti yoo si maa tọrọ 
lọdọ Rẹ pe ki O mu inira oun kuro; Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


18 


Nijfda NfP JIỌNJoffidNP bor L$EIÙJ 7 diRÁ) 

.I8 :ocaif LP 1 ( ÉJHIDY yinA yipLjINjJo/2fôLg GE Lj 

c€ Ati pe nigba ti inira kan ba fi ọwọ kan eniyan, 

yoo ke pe Oluwa rẹ ni ẹni ti o sẹri si ọdọ Rẹ, lẹyin naa 
nigba ti O ba se idẹkun fun un lati ọdọ Rẹ, yoo gbagbe 
ohun ti n pe tẹlẹ, yoo si wa awọn orogun fun Ọlọhun 
ISuuratu2-2umar: $J. Ọlọhun t'O ga tun sọ l'Ẹni ti N 
fun'ni niro nipa ipo awọn ọsẹbọ pe: 
IlÙIBPOÙS5IRáHj frọÍ ki oo oh 05028 ôÙ NÍ ANjP 
UfùdẸ£ MBÁ 2 T c£ cte áríq jiqáoesA !0 Clehibha j?nÁ 
Ljù! Lifù!f NJ! LFI ipE2f /?p DÍOGILDIEJJAIJA LRclff Lji2 
ÒÀÌ5LF/Ù TODÙNÍJFỌDEUJÌGÉÁ JPKÚIf LJIEJAHUJIFNJI fi8NhiTp 
(dijf túiif YOKI Iji l84367h(dg?. df 6065 o!f e$hu)' e 

.23- 22 :7. IADULA 1 ( LAo9kIRE GÙDHIBBEnodfúogDe 

ccOun ni Ẹni ti N mu yin rin lori ilẹ ati ni ori okun, 

titi igba ti ẹyin ba n bẹ ninu ọkọ oju-omi, ti o si n gbe 
wọn sare pẹlu atẹgun ti o dara, ti wọn si n dunnu si i, n ni 
atẹgun iji ba wa ba ọkọ naa, igbi odo naa si yi wọn ka, 
wọn si ro pe a ti yi wọn ka, wọn o maa ke pe Ọlọhun, 
l'ẹni ti n se afọmọ ẹsin fun Un pe: Dajudaju ti O ba la wa 
ninu eleyii, dajudaju a o maa bẹ ninu awọn oludupẹ. 
Sugbọn lẹyin ti O la wọn tan, nigba naa ni wọn o maa se 
afojudi ni ori ilẹ lai jẹ pẹlu ododo. Ẹyin eniyan, dajudaju 
ori ara yin ni ẹ n wu iwa afojudi yin fun, igbadun igbesi- 
aye Idiẹ ni ij, lẹyin naa ọdọ Wa ni ipadasi yin, A o si fun 
yin niro nipa ohun ti ẹ se nisẹ )? ISuuratu Yuunus: 22-23l1. 


19 


Ọba ti O ga ni Olusọrọ, tun sọ pe: 
GidBFifti F NJ! LI pEYí f/abinit$ kpe JA) 
LA 1 (ofa od yi Lọd$infonod£Pt RNdpijjfohbl IgDEBLj 
.2. :L$éjF 

(C Ati pe nigba ti igbi lomiJ ba bo wọn gẹgẹ bi iji, 
wọn o maa ke pe Ọlọhun, l'ẹni ti n se afọmọ ẹsin naa fun 
Un, nigba ti O ba si ko wọ la si ori ilẹ, awọn oluse-dọgba 
yoo bẹẹ ninu wọn, ati pe ẹnikan ki i tako awọn aayah Wa 
afi gbogbo oni-jamba, alaigbagbọ 5) ISuuratu Luqmaan: 
321. 
Ọlọhun ti O mu ile-aye yii maa bẹ nigba ti kò jẹ 
nnkan kan, ti O si da eniyan si ori eyi ti o dara ju ninu 
didọgba, ti O si fun ijọsin fun Un ati igbafa fun Un ni 
agbara ninu adamọ rẹ; ti awọn laakaye si gba fun jijẹ 
oluwa Rẹ, ati jijẹ ọlọhun ti a jọsin fun Rẹ, ti ẹnu awọn ijọ 
si ko lori gbigba fun jijẹ oluwa Rẹ, kò si aniani pe o 
gbọdọ jẹ ọkan soso ninu jijẹ oluwa, ati jijẹ ọlọhun ti a 
jọsin fun, ati pe gẹgẹ bi kò ti si orogun kan fun Un ninu 
dida ẹda, ni kò ti se ni orogun kan ninu jijẹ ọlọhun ti a 

jọsin fun. Bẹẹ ni awọn ẹri-ọrọ pọ lori eleyii. 

Ninu awọn ẹri ailorogun. Ọlọhun ninu. jijẹ 
ọlọhun ni pe:- 

1- Kò si ọlọhun kan ninu aye yii yatọ si Ọlọhun, 
Ọba kan soso, Oun ni Ẹlẹda, Olurọnilọrọ, ẹnikan kò si le 
fa oore wa, kò si le ti inira danu yatọ si I, iba wa se pe 
ọlọhun mìíran wa ni aye yii ni, oun naa i ba ni isẹ, isẹda, 


20 


ati asẹ, ati pe ẹnikan ninu awọn mejeeji kò ni i gba pe ki 
ọlọhun mìíran o ba oun se orogun; bẹẹ ni dandan ni ki 
ọkan ninu wọn o bori ekeji, ki o si sẹgun rẹ, ẹni ti a bori 
kò si le jẹ Ọlọhun rara, ati pe ẹni ti o bori ni Ọlọhun 
Otitọ, ti ọlọhun kan kò le e jẹ orogun fun Un ninu jijẹ ọba 
ti a jọsin fun, gẹgẹ bi ọlọhun kan kò ti baa se orogun ninu 
Jijẹ oluwa. Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 
Gid;MbyF YNE FONDLJINHILR G£ BÀA LjI7f FPR d? 
LOfÙÙ 16 LERI ùòôdíd£ Yf LỌ3fÙL. U' ahÍ ErRábijr ahitl2A SIBA 
.lI :LAgdmF 
€cỌlọhun kò mu ẹnikan ni ọmọ, ati pe kò si ọlọhun 
kan pẹlu Rẹ, ti o ba jẹ bẹẹ ni i, ọlọhun kọọkan o ba ti mu 
ẹda rẹ lọ, apa kan wọn o ba si ti bori ekeji. Mimọ Ọlọhun 
ju ohun ti wọn n royin lọ ? ISuuratul Mu'uminuun: 911. 
2- Ẹnikan kò ni ẹtọ si ijọsin yatọ si Ọlọhun, Ẹni ti 
O ni ikapa awọn sanma ati ilẹ, nitori pe eniyan a maa wa 
atisunmọ Ọlọhun ti yoo maa fa anfaani wa fun un, ti yoo 
si maa ti inira danu kuro ni ọdọ rẹ, ti yoo si maa sẹri 
aburu ati adanwo kuro ni ọdọ rẹ, bẹẹ ni ẹnikan kò le e se 
awọn nnkan wọnyi yatọ si Ẹni ti O ni ikapa awọn sanma 
ati ilẹ ati ohun ti n bẹ laarin mejeeji, ati pe ti o ba jẹ pe 
awọn ọlọhun kan n bẹ pẹlu Rẹ ni, bii awọn ọsẹbọ ti se n 
sọ, dajudaju nse ni awọn ẹrusin Ọlọhun o ba mu ọna ti 
yoo mu wọn lọ sibi ijọsin fun Ọlọhun, Ọba Ododo pọn, 
nitori pe gbogbo awọn ohun ti wọn n sin lẹyin Ọlọhun 
wọnyi kò jọsin fun nnkan kan t'o yatọ si Ọlọhun, wọn si 


21 


n wa atisunmọ ỌN, nitori naa ohun ti o tọ ju fun ẹni ti o 
fẹ lati sunmọ Ẹni ti anfaani ati inira wa lọwọ Rẹ ni pe ki 
o maa jọsin fun Ọba Otitọ, Ẹni ti awọn ti wọn wa ninu 
sanma ati ori ilẹ -titi ti o fi dori awọn ọlọhun ti wọn n sin 
lẹyin ọlọhun yii- n jọsin fun. Ọlọhun, Ọba t'O ga, sọ pe: 
Ẹ elafi RÍ ùlofágRÙ fọLJ A ôGE!rlirNJdILKR À yp) 
.42 :da ÚF IOÀ 1 (6 UdD 
c Sọ pe: Ti o ba se pe awọn ọlọhun kan n bẹ pẹlu 
Rẹ ni, gẹgẹ bi wọn ti n wi, nigba naa wọn o ba ti wa oju- 
ọna kan lọ si ọdọ Ọba Alaga-ọla ) ISuuratul Israa!': 421. 
Ki ẹni ti n fẹ ododo o si ka ọrọ Ọlọhun t'O ga, t'o ni: 
OlSIeRy(tiLARELAU Yí LẸD LjiikBe L INI f/efj yp) 
'ayi KJIPẸJNJGBILeT. LIIERESDE RU af OSÙÀKJKẸI 
.DP3 Ù2 :80 0A 1(NJLJLJIA kiili4 ! 263 yijúÁ 
c Sọ pe: Ẹ pe awọn ti ẹ n pe Ìni awọn ọlọhunlJ lẹyin 
Ọlọhun Ọba; wọn kò ni odiwọn ọmọ-inaagun kan Iloore 
tabi aburul ninu awọn sanma, bẹẹ ni wọn kò ni in nilẹ, ati 
pe wọn kò ni ipin kankan ninu mejeeji, bẹẹ ni kò si 
oluranlọwọ kan fun Ọlọhun ninu wọn rara. Ati pe ipẹ sise 
kò ni i sanfaani lọdọ Rẹ afi ti ẹni t'O ba yọnda fun ... 
ISuuratu Saba"i: 22-231. Nitori naa awọn aayah wọnyi a 
maa ja rirọ ọkan mọ ẹlomiran ti o yatọ si Ọlọhun pẹlu 
nnkan mẹrin kan ti o lọ bayii:- 
Alakọkọ ni pe: Awọn lIti wọn fi sej orogun Ifun 
Ọlọhunl wọnyi kò ni odiwọn ọmọ-inaagun kan pẹlu 
Ọlọhun, bẹẹ ni ẹni ti kò ni odiwọn ọmọ-inaagun kan kò le 


22 


e se'ni lanfaani, kò si le e ni ni lara, ati pe kò lẹtọ si ki o 
jẹ ọlọhun, tabi orogun fun Ọlọhun, Ọlọhun si ni Ẹni ti O 
ni wọn, ti O si n dari wọn ni Oun nikan. 

Ẹlẹẹkeji ni pe: Dajudaju wọn kò ni nnkan kan ninu 
awọn sanma ati ilẹ, ati pe wọn kò ni odiwọn ọmọ-inaagun 
kan ni ohun ajọni kan ninu mejeeji. 

Ẹlẹẹkẹta ni pe: Ọlọhun kò ni oluranlọwọ kan ninu 
awọn ẹda Rẹ, ati pe Oun ni N se iranlọwọ fun wọn lori 
ohun ti yoo se wọn lanfaani, Oun ni N si N ti ohun ti yoo 
ni wọn lara danu, nitori pipe ti rirọrọ Rẹ kuro lọdọ wọn 
pe, ati bukaata wọn si I. 

Ẹlẹẹkẹrin ni pe: Dajudaju awọn lti wọn fi sel 
orogun Ifun ỌlọhunJ wọnyi, wọn kò ni ikapa lati sipẹ ni 
ọdọ Ọlọhun fun awọn ọmọlẹyin wọn, a kò si ni i yọnda 
fun wọn lati se bẹẹ; ati pe Ọlọhun -mimọ ni fun Un- kò 
tilẹ ni I yọnda fun ẹnikan lati sipẹ yatọ si awọn ẹni-Rẹ; 
bẹẹ ni awọn ẹni-Rẹ kò ni i sipẹ fun ẹnikan yatọ si ẹni ti 
Ọlọhun ba yọnu si ọrọ rẹ, ati isẹ rẹ, ati adisọkan rẹ. 

3- Wiwa lori eto gbogbo ọrọ ile-aye, ati didọgba 
ọrọ rẹ jẹ ẹri ti n tọka ju pe oludari rẹ Ọlọhun kan soso ni 
I, ati pe Oluwa kan soso ni I, ti kò si ọba kan ti o tọ lati fi 
ododo jọsin fun yatọ si I, bẹẹ ni kò si oluwa kan lẹyin Rẹ. 
Nitori naa gẹgẹ bi kò ti see se pe ki Ẹlẹda meji o bẹ fun 
aye yii, bẹẹ naa ni kò ti see se pe ki Ọlọhun meji o bẹ; 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: n 

.l22 :dáit/ LOR 1 (dfi d Yf Ùginir'ṢLg À 


23 


c Iba se pe awọn ọlọhun mìíran n bẹ ninu awọn 
mejeeji Isanma ati ilẹj yatọ si Ọlọhun Ọba ni, dajudaju 
mejeeji ni ko ba bajẹ 2 ISuuratul-Anbiyaa': 221. Iba se pe 
ọlọhun mìíran ti o yatọ si Ọlọhun wa ni sanma ati ilẹ ni, 
dajudaju mejeeji ni o ba bajẹ. Idi bibajẹ rẹ si ni pe: 
Dajudaju ti o ba se pe ọlọhun mìíran n bẹ pẹlu Ọlọhun ni, 
ki ba pa dandan pe ki onikaluku ninu awọn mejeeji o jẹ 
alagbara lati se ohun ti o fẹ, bi o ba ti fẹ, ati lati se idari, 
tori naa aawọ, ati iyapa-ẹnu yoo sẹlẹ ti o ba ri bayii, ati pe 
ibajẹ yoo titori rẹ sẹlẹ. Ti kò ba si see se pe ki o jẹ pe ẹmi 
meji ti o dọgba ni n dari ara, ati pe dajudaju ti o ba jẹ bẹẹ, 
yoo bajẹ, yoo si parun, ti eleyii ba jẹ ohun ti kò see se, njẹ 
bawo ni a ti se wa lero pe eleyii le see se ni ara aye ti o se 
pe oun l'o tobi ju?. 

4- Kiko ẹnu awọn anabi ati awọn ojisẹ lori eleyii: 
Ẹnu awọn ijọ ko lori pe dajudaju awọn anabi ati awọn 
ojisẹ ni wọn pe ju ni laakaye ninu awọn eniyan, awọn si 
ni wọn mọ ju ni ẹmi, awọn si ni wọn lọla ju ni iwa, ati pe 
awọn ni wọn pọ ju ni isiti fun awọn ẹni ti wọn n dari, bẹẹ 
ni awọn ni wọn ni mimọ ju ninu awọn eniyan nipa ohun 
ti Ọlọhun gba lero, awọn si ni wọn mọna ju ninu wọn lọ 
si oju-ọna ti o se deedee, ati ọna ti o tọ, nitori pe wọn n 
gba isẹ lati ọdọ Ọlọhun, wọn si n jẹ ẹ fun awọn eniyan, 
ati pe ẹnu gbogbo awọn anabi ati awọn ojisẹ ko, bẹrẹ lati 
ori ẹni-akọkọ wọn Aadama "ki ọla Ọlọhun o maa ba a", 
titi ti o fi de ori opin wọn, Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati 


24 


ọla Ọlọhun o maa ba a", lori pipe awọn ijọ wọn lọ sidi 
nini igbagbọ-ododo si Ọlọhun, ati pipa ijọsin fun ohun ti 
o yatọ si I ti, ati pe dajudaju Oun ni Ọlọhun, Ọba Otitọ. 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
CÍUNJ'gÙ NIJN;ÔGÀ Joy 2 LjIN n jifj?DdE) 
.25 :C(diù/ LA 1(L8G 
€ Ati pe Awa kò ran ojisẹ kan Inisẹj siwaju rẹ afi 
ki A ransẹ si i pe dajudaju kò si ọba kan ti o tọ lati jọsin 
fun lododo yatọ si Emi, nitori naa ẹ maa sin Mi 
ISuuratul-Anbiyaa": 251. Ọba ti ẹyin rẹ gbọn-un-gbọn, 
tun sọ nipa Anabi Nuuhu, "ki ọla Ọlọhun o maa ba a", pe 
o sọ fun awọn ijọ rẹ pe: i 4 
LERI 1 ( tf'TUBYftE ni/2 (/DOgYf ÙọfÁfakÙD) 
.26 :PAJj 
d Pe ẹ kò gbọdọ sin Innkan kanlJ yatọ si Ọlọhun, 
dajudaju emi n bẹru iya ọjọ kan ti o jẹ ẹlẹta-elero fun yin 
) ISuuratu Huud: 261. Ọlọhun -mimọ ni fun Un- tun sọ 
nipa opin wọn, Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun 
o maa ba a", pe o sọ fun awọn ijọ rẹ pe: 
LẸibád'Bti;rẹfof Nbiafib Bí yi lọ o/6 ijp) 
.1108 :((dibjf LÀ 1 
c Sọ pe: Dajudaju ohun ti a fi ransẹ si mi ni pe 
Ọlọhun yin Ọlọhun kan soso ni I; njẹ ẹyin o yoo wa 
Jjuwọ-jusẹ silẹ Ifun Un bil? 2 ISuuratul Anbiyaa": 1081. 
Ọlọhun ti O da aye nigba ti kò jẹ nnkan kan yii, ti 
O si da ni ọna ti kò ni afijọ, ti O si da eniyan lori didọgba 


25 


ti o dara ju, ti O si se apọnle rẹ, ti O si fun gbigba jijẹ 
oluwa Rẹ, ati jijẹ ọba ti a jọsin fun Rẹ, ni agbara ninu 
adamọ rẹ, ti O si se ọkan rẹ ni ohun ti kò ni i balẹ afi ti o 
ba gbafa fun Un, ti o si n gba oju-ọna Rẹ, O si se ni 
ọranyan lori ẹmi rẹ pe kò ma balẹ afi ti o ba ni ifayabalẹ 
si Olupilẹsẹda rẹ, ti o si pade pẹlu Ẹlẹda rẹ, ati pe kò si 
ipade kan fun un afi gba ọna Rẹ ti o tọ, eyi ti awọn ojisẹ 
alapọnle jisẹ rẹ, O si ta a lọrẹ laakaye kan ti o se pe ọrọ rẹ 
kò le e dara, kò si le e se isẹ rẹ ni ọna ti o pe ju afi ti o ba 
gba Ọlọhun -mimọ ni fun Un- gbọ lododo. 
Nitori naa nigba ti adamọ naa ba ti duro sinsin, ti 
ọkan naa si balẹ, ti ẹmi naa si balẹ, ti laakaye naa si 
gbagbọ, oriire, aabo, ati ibalẹ-ọkan yoo sẹlẹ si i ni ile-aye 
ati ni ile igbẹyin. Sugbọn ti eniyan ba kọ eleyii, yoo sẹmi 
ni ẹni ti o pin yẹlẹyẹlẹ, ti o si tuka, ti o nu sinu awọn 
afonufoji ile-aye, yoo si pinra rẹ laarin awọn ọlọhun rẹ, ti 
kò si ni i mọ ẹni ti yoo mu un ri anfaani, ta ni yoo si ti 
inira danu fun un, ati pe nitori ki igbagbọ-ododo o le baa 
jokoo sinu ọkan, ki aburu aigbagbọ o si le baa han, ni 
Ọlọhun se fi apejuwe kan lelẹ lori eleyii -nitori pe 
apejuwe n bẹ ninu ohun ti i maa sun itumọ mọ ọpọlọ- o fi 
okunrin ti ọrọ rẹ ti pin yẹlẹyẹlẹ laarin ọgọọrọ awọn 
ọlọhun we ọkunrin kan ti n sin Oluwa rẹ ni Oun nikan 
ninu rẹ, O si sọ pe: 
áÁBẸ dùnPÀLÁ ùIfidifjT Nbúne iI$f Yan 
:eùcdááf LOFÙN 1 € LEKA) OAD/RY fitf TAJI JA ÔyNjyne! 


26 


.l129 
c€ Oluwa fi apejuwe ọkunrin lẹruJl kan lelẹ, ti o jẹ 
ajọni fun awọn onifanfa Iti wọn ni iwọ ti o dọgba lori ẹru 
yiij ati ọkunrin lẹrul kan ti da gedegbe jẹ ti ọkunrin kan. 
Njẹ awọn lẹrul mejeeji wa le dọgba ni apejuwe bi? Ọpẹ 
ni fun Ọlọhun; bẹẹ kọ, ọpọlọpọ wọn ni kò mọ ọ 
ISuuratu2-27umar: 291. Ọlọhun N fi apejuwe lelẹ nipa ẹru 
oluse Ọlọhun ni ọkan soso Ininu ijọsinJ ati ẹru ọsẹbọ pẹlu 
ẹru kan ti o jẹ ajọni fun awọn ti iwọ wọn lori rẹ dọgba, ti 
apa kan wọn n ba ekeji ja lori rẹ, ti o si jẹ ohun ti a pin 
laarin wọn, ti o si jẹ pe onikaluku wọn ni n dari rẹ, 
onikaluku wọn l'o si n fun un ni isẹ se, ti o wa jẹ ẹni ti n 
paragadi laarin wọn, ti kò fi ẹsẹ rinlẹ si ori ilana kan, ti kò 
si fi ẹsẹ rinlẹ si oju-ọna kan, ti kò si agbara fun un lati mu 
awọn ifẹẹnu wọn ti o tako ara wọn, ti o si kọlu ara wọn, ti 
o si tapa sira wọn, eyi ti o se pe o n ya adojukọ rẹ ati 
agbara sẹ! Ati ẹru kan ti o se pe ọga kan l'o ni in, ti o si 
mọ ohun ti n fẹ lọdọ rẹ, ti o si fi pa a lasẹ ni amọdaju; 
nitori naa ti o jẹ ẹni ti n sinmi, ti ẹsẹ rẹ rinlẹ lori ilana kan 
ti o jẹ kedere, awọn mejeeji kò le e dọgba, eleyii n bẹ 
labẹ ọga kan, n si n gbadun pẹlu isinmi idurosinsin ati 
imọ ati amọdajọ, ekeji si wa ni abẹ awọn ọga olusefanfa, 
tori naa oun jẹ ẹni ti iya n jẹ, ti ẹru n ba, kò si le e bẹ lori 
ipo kan, ati pe kò le e tẹ ẹnikan ninu wọn lọrun, depo pe 
yoo le tẹ gbogbo wọn lọrun. 
Lẹyin ti mo ti se alaye awọn ẹri ti n tọka si bibẹ 


27 


Ọlọhun, ati jijẹ oluwa Rẹ, ati jijẹ ọba ti a jọsin fun Rẹ, o 
dara pe ki a mọ nipa dida ti O da aye, ati eniyan, ki a si 
wadi Hikmah -ọgbọn- ti o wa ninu eleyii. 


eee 


28 


SISE ẸDA AYE 
Ọlọhun -mimọ ati giga ni fun Un- l'O da aye yii 
pẹlu awọn sanma rẹ ati ilẹ rẹ, ati awọn irawọ rẹ ati awọn 
oju-ọna irawọ rẹ, ati awọn okun rẹ ati awọn igi rẹ, ati 
gbogbo awọn ẹranko rẹ, nigba ti kò ti jẹ nnkan kan ri. 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
NJ! LAGBA LIIROÔBU'eLf 5 IBÁ H6i je3f GEID/p) 
efùjÁ GbiI etÁ GJLJIYA fe GjoymA .Ljtliáf Yo II IREJFIID 
OUNR dáá0 If Í lọ4AR f D£LIRẸDUÁ, Efi d€DÚSGúfÁro8jo 
LNFf I5.LEJO GIFORỌÚẸ; ACO (ff U' eD!A di yqOLKP 
(fii 'f (á3f i$Á GpctK(á2 yi ÒBÍ OH LIROÔBKJEE yho 
.112-9 :KIHIESUOÀ 1 € ttaf oô2lf ORIKII IRÁDIODÀ CÙÚÁ cíb 
ccSọ pe: Njẹ ni otitọ ni ẹyin n se aigbagbọ si Ẹni ti 
O da ilẹ ni ọjọ meji, ẹyin si n wa orogun fun Un? Eleyii 
mọ ni Oluwa gbogbo aye. Ati pe O da awọn oke nlanla si 
ori rẹ, O si fi ibukun si i, O si pebubu awọn ounjẹ rẹ sibẹ 
ni awọn ọjọ mẹrin ni dọgba-n-dọgba fun awọn ti n beere. 
Lẹyin naa ni O gbero lIlati dal sanma nigba ti o wa ni 
eefin, O si sọ fun oun ati ilẹ pe: Ẹ wa, bi ẹ fẹ, bi ẹ kọ, 
awọn mejeeji si sọ pe: Awa wa, ni ẹni ti o finufẹdọ tẹle 
asẹ. Nitori naa o pari wọn si sanma meje ni ọjọ meji, O si 
fi isẹ sanma kọọkan ransẹ si 1. Ati pe Awa fi awọn atupa 
se sanma ile-aye ni ọsọ, ati ki o maa jẹ aabo, eleyii jẹ eto 
Ọba Alagbara, Oni-mimọ )? ISuuratu Fusilat: 9-121. 
Ọba ti ẹyin Rẹ gbọn-un-gbọn, tun sọ pe: 


eiifikessqfe diq U' eJÁ KJAdAI LpfAe LIHÍ eôbO 


29 


à ffe U oÙ' OBOPA. LAgbú oÔo CÒT yi dáj Lji RIRA 
(jùt, dá3f GgaÁ..I Nírcp DIBA RD 864560)5(ÙA Difirkád TDD 
(Iíjùùùùùríál jìùùùùùá fìfùùùÙÙNÁÚÚIùùùùùÙÀọdá 
.82 Ò0 (diibp LOR 1(LJU o2d/ 
€cc Njẹ awọn ẹni ti wọn se aigbagbọ kò wa ri i ni pe 
dajudaju awọn sanma ati ilẹ, mejeeji jẹ ohun ti o papọ, 
sugbọn Awa ya wọn si ọtọọtọ. A si da gbogbo nnkan 
alaaye lati ara omi, njẹ wọn o yoo wa gbagbọ bi?. Ati pe 
A se awọn oke nlanla si ori ilẹ ki o ma baa mi mọ wọn, A 
si tun se oju-ọna ti o fẹ sinu rẹ, ki wọn o le maa mọna. 
Bẹẹ ni A se sanma ni àjà ti a n sọ, sibẹsibẹ awọn n sẹri 
kuro nibi awọn ami rẹ )? ISuuratul-Anbiyaa": 30-321. 
Ọlọhun da aye yii nitori awọn Hikmah -ọgbọn- ti o 
tobi, ti o tobi tayọ isiro, ati pe ọgbọn nla kan ati awọn ami 
ti o ya'ni lẹnu wa ni ara gbogbo ipin kọọkan ninu rẹ, ti o 
ba si se akiyesi ami kan ninu rẹ, o ri nnkan iyalẹnu kan 
ninu rẹ. Nitori naa wo awọn ohun iyalẹnu ẹda Ọlọhun 
ninu awọn irugbin, eyi ti o se pe ewe kan, tabi itakun kan, 
tabi eso kan ninu rẹ fẹrẹ le ma salai ni awọn anfaani kan 
ti o se pe rirọkirika rẹ ati awọn alaye rẹ yoo maa ko agara 
ba ọpọlọ awọn eniyan. Wo ibi ti omi n gba ni ara awọn 
itakun tẹẹrẹ kekere ti o lẹ yii, eyi ti o se pe oju fẹrẹ ma le 
ri i, afi lẹyin titẹ oju mọ ọn, bawo ni o ti se ni agbara lati 
fa omi lati isalẹ wa si oke? Lẹyin naa ti yoo si maa lọ 
ninu awọn ọna yii ni odiwọn bi o ti se gba a, ati bi o ti fẹ, 
lẹyin naa ti yoo pin, ti yoo si pẹka, ti yoo si bẹrẹ si ni i wẹ 


30 


debi ti oju kò ti ni i to o mọ, lẹyin naa se akiyesi kikojọ 
oyun igi, ati isipopada rẹ lati ipo kan lọ si omiran, gẹgẹ bi 
yiyipada awọn ipo ọmọ poloro ti o pamọ si oju, laarin ki 
o ri i ni apola kan ti o wa ni ihoho, ti kò si ẹwu lara rẹ, n 
ni Oluwa Ẹlẹda rẹ yoo ba wọ ọ lẹwu kan ti o dara ju lati 
ara ewe, lẹyin naa ni O mu oyun rẹ jade ni ara rẹ ni ohun 
ti o lẹ ti o si kere, lẹyin ti O ti yọ ewe rẹ, ki o maa jẹ isọ 
fun un, ati ẹwu fun eso ti o lẹ naa; ki o maa fi i bora nibi 
ooru, otutu, ati awọn ohun ti i maa n ba eso jẹ, lẹyin naa 
ni O N fi ọrọ eso naa ati ounjẹ rẹ ransẹ si i ninu awọn 
itakun ati ọna omi yii, yoo si maa fi se ounjẹ, gẹgẹ bi 
ọmọ oponlo ti se maa n fi ọyan iya rẹ se ounjẹ, lẹyin naa 
ni O tọju rẹ, O si mu un dagba, o pe, o si pọn daadaa, n ni 
ere-oko naa ba jade lati ara odi apola naa ni ohun ti o 
dun. 

Bi iwọ ba si wo ilẹ, ati iatidaa,orii wipeon 

bẹ ninu awọn ami ti o tobi ju ti Olupilẹsẹda rẹ, ati 
Oludasẹda rẹ ni ọna ti kò ni afijọ, Ọlọhun -mimọ ni fun 
Un- da ilẹ naa ni itẹ ati ni pẹrẹsẹ, O si tẹ ẹ lori ba fun 
awọn ẹru Rẹ, ati pe O fi awọn ọrọ -ar2iki- wọn ati awọn 
ounjẹ wọn ati awọn ohun isẹmi wọn sinu rẹ, ati pe O se 
awọn ọna sinu rẹ nitori ki wọn o le maa lọ maa bọ ninu 
rẹ, fun awọn bukaata wọn ati awọn igbesẹ wọn, ati pe O 
fi idi rẹ mulẹ pẹlu awọn oke nlanla, O si se wọn ni awọn 
eekan ti n sọ ọ, nitori ki o ma baa mi, bẹẹ O fẹ awọn 
ẹgbẹẹgbẹ rẹ, O si se e ni rogodo, O tẹ ẹ, O se e ni pẹrẹsẹ, 


31 


O si se e ni afanimọra fun awọn alaaye pẹlu kiko wọn si 
oke rẹ, afanimọra bakan naa fun awọn oku nipa kiko wọn 
si inu rẹ nigba ti wọn ba ku, nitori naa ibugbe ni oke rẹ jẹ 
fun awọn alaaye, bẹẹ ni ibugbe awọn oku ni inu rẹ. Lẹyin 
naa wo awowo ti n yi pẹlu oorun rẹ ati osupa rẹ ati awọn 
irawọ rẹ ati apapọ awọn irawọ rẹ ti o duro yii, ati bi o ti 
se n yipo ile-aye yii ni yiyopo gbogbo igba lori ito lẹsẹẹsẹ 
ati eto yii titi di ipari opin aye, ati ohun ti n bẹ ninu 
wiwepọ eleyii ninu yiyatọ oru ati ọsan ati awọn igba inu 
ọdun, ooru ati otutu. Ati ohun ti n bẹ ninu eleyii ninu 
awọn anfaani fun ohun ti o wa lori ilẹ ninu ọlọkan-ọ- 
ọjọkan ẹranko ati awọn irugbin. 

Lẹyin naa woye si dida sanma, ki o si tun wo o ni 
igba kan lẹyin omiran, o ri i pe o wa ninu awọn arisami ti 
o ga ju, nipa giga rẹ, ati fifẹ rẹ, ati iduro-sinsin rẹ, nigba ti 
o se pe kò si opo ni abẹ rẹ, ti kò si si agbekọ kan ni oke 
rẹ, bẹẹ kọ, nse ni a gbe e duro pẹlu agbara Ọlọhun ti O di 
awọn sanma ati ilẹ mu nibi yiyẹ. 

Ati pe ti irẹ ba wo aye yii ati akojopọ awọn apa 
kan rẹ, ati tito eto rẹ lori eyi ti o dara ju ninu eto -ti n tọka 
si pipe agbara Ẹlẹda rẹ, ati pipe imọ Rẹ, ati pipe Hikmah 
-ọgbọn- Rẹ, ati pipe aanu Rẹ- o ri wi pe o dabi ile ti a kọ, 
ti a si pese gbogbo ohun elo rẹ, ati awọn ohun anfaani rẹ, 
ati gbogbo ohun ti a maa n bukaata sinu rẹ, tori naa 
sanma ni aja rẹ ti a gbega lori rẹ, ati pe ilẹ ni ibusun ati 
itẹ ati ẹni ti o rinlẹ-sinsin fun ẹni ti n gbe ori rẹ, bẹẹ ni 


32 


oorun ati osupa jẹ imọlẹ meji ti n mọlẹ ninu rẹ; ati pe 
awọn irawọ ni awọn atupa rẹ ati ọsọ rẹ, ti n fi ọna mọ 
oni-irin-ajo ninu awọn oju-ọna ile-aye yii, bẹẹ ni awọn 
okuta olowo-iyebiye ati awọn ohun alumaani ilẹ jẹ ohun 
ti a ko pamọ sinu rẹ, gẹgẹ bi ohun agbepamọ ti o ti setan 
fun lilo, gbogbo onikaluku ninu rẹ wa fun ohun ti o wulo 
fun, ati pe ọlọkan-ọ-jọkan awọn eso ti o ti setan fun ohun 
ti a maa n lo o fun l'o wa nibẹ, bẹẹ ni orisirisi awọn 
ẹranko ti a sẹri wọn sidi awọn ohun anfaani wọn, ninu 
wọn ni gigun, ninu wọn si ni fifun wara, ninu wọn si ni 
jijẹ, ninu wọn tun ni WIiWỌ ni ẹwu, ninu wọn si ni sise 
ọdẹ, O si se eniyan gẹgẹ bi ọba ti a fi wọn le e lọwọ, 
oludari wọn pẹlu isẹ rẹ ati asẹ. 

Ati pe iba se pe iwọ se akiyesi aye yii lapapọ, tabi 
apa kan ninu awọn ipin rẹ, dajudaju o ba ri iyalẹnu ninu 
rẹ, ati pe ti o ba wo o finnifinni ni paapaa. wiwo 
finnifinni, ti o si se dọgba lori ara rẹ, ti o si bọ lọwọ 
imunisin ifẹẹnu ati awokọse-kawokọse, dajudaju o mọ 
amọdaju ni amọdaju ti o pe, pe ohun ti a da ni aye yii, 
Ọba Ọlọgbọn, Alagbara, Olumọ ni O da a, O si pebubu rẹ 
ni ipebubu ti o dara ju, O si to eto rẹ ni eto ti o dara ju, ati 
pe kò le e see se pe ki Ẹlẹda Naa o pe meji rara, bẹẹ kọ, 
Ọkan soso ni Ọlọhun, kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo 
sin yatọ si I, ati pe iba se pe ọlọhun kan ti o yatọ si 
Ọlọhun Ọba ba n bẹ ni sanma tabi ilẹ ni, dajudaju ọrọ 
mejeeji ni o ba ti bajẹ, bẹẹ ni eto rẹ o ba daru, awọn 


33 


anfaani rẹ o ba si duro sin. 

Sugbọn ti o ba kọ lati gba nnkan kan yatọ si ki o 
maa fi ẹda ti si ọdọ ẹni ti o yatọ si Ẹlẹda rẹ, njẹ ki ni o fẹ 
sọ nipa ẹrọ kan ti a fi n fa omi lodo ti o se pe a se ẹrọ rẹ 
daadaa, ti a si pe tito rẹ, ti a si pebubu awọn eroja rẹ ni 
ipebubu ti o dara ju ti o si dopin ju, ni ọna ti o se pe ẹni ti 
n wo o kò le e ri alebu kan ninu ohun ti a fi se e, tabi lara 
aworan rẹ, ti a si gbe e si inu ọgba nla kan ti gbogbo 
onirunruu eso wa ninu rẹ, ti n fun un ni ohun ti o fẹ ninu 
omi mu, ti o si se pe ẹni ti n tọju ọgba naa wa ninu rẹ, ti n 
pa awọn eteeti rẹ pọ, ti n si n se amojuto ati ayẹwo rẹ, ti 1 
si n se gbogbo ohun ti o jẹ anfaani rẹ daadaa, ti nnkan 
kan kò si daru ninu rẹ, bẹẹ ni awọn eso rẹ kò bajẹ, lẹyin 
naa nigba ti o ba di asiko ikore-oko yoo wa pin iye rẹ lori 
gbogbo ohun ti o jade ni odiwọn bukaata wọn ati ti awọn 
ohun ti o pa dandan pe ki a se fun wọn, yoo se ohun ti o 
tọ fun orisi kọọkan; ti yoo si maa pin in lọ bayii ni 
gbogbo igba. 

Njẹ o wa ro pe asan ni o mu ki eleyii o sẹlẹ bẹẹ, lai 
kò si ẹlẹda kan, lai kò si si olusẹsa kan, lai kò si si oluto- 
eto kan bi? Bẹẹ kọ, njẹ nse ni asan mu ẹrọ ifami naa ati 
ọgba naa maa bẹ bi, se asan l'o mu ki gbogbo eleyii o 
maa bẹ lai kò si ẹni ti o sisẹ kan, lai kò si si oluto-eto kan, 
njẹ o wa mọ ohun ti ọpọlọ rẹ yoo sọ fun ọ ti o ba jẹ bẹẹ? 
Ati pe ki ni esi ti yoo fun ọ? Ati pe ki ni yoo dari rẹ lọ 
sidi rẹ??. 


34 


Hikmah -ọgbọn- ti o wa ninu dida aye: 

Lẹyin ipaara ati iwoye si sisẹda aye yii, o dara pe 
ki a wi apa kan ninu awọn Hikmah -ọgbọn- ti o se pe 
nitori rẹ ni Ọlọhun se da awọn ẹda nla yii, ati awọn ami 
iyanu yii; ninu eleyii ni: 

1- Titẹ ẹ lori ba fun eniyan: Nigba ti Ọlọhun se 
idajọ atifi arole kan ti yoo maa jọsin fun Un si ori ilẹ yii, 
ti yoo si maa gbe ori ilẹ yii, O da gbogbo nnkan yii nitori 
rẹ, ki isẹmi rẹ o le baa dọgba, ati ki ọrọ isẹmi rẹ ti aye ati 
ti ọrun o le baa dara fun un. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
NJIg£ia$ U' eô Ol5(8 KJATAf ÒSGBFePLÀ) 

.13 :1964f t0Á 1 

(C Ati pe O tẹ ohun ti o wa ni sanma ati ohun ti o 
wa ni ilẹ patapata lori ba fun yin 0? ISuuratul Jaathiyah: 
131. Ọba ti ẹyin Rẹ gbọn-un-gbọn, tun sọ pe: 

Níadi(á2i If LjidfenR U' JÁ KJAGAJ 5IBÁ HI Yí) 
Iediholi) ÒBÍ enR II IREE ePi À B£ (fo Kfedif LjINJilPPa 
yuaytia aP ALJDadiiji 3 daf nf ePL A.edjjif BFaPLA 
LOGUN ÙokÚ Yf tda jAPek L JA IBẸ, 634 LJUBIKA .oGOJÁ 
.84-32 :tiMplọLoA 1 €( of DIDFL IpIÙ/ 
€cỌlọhun ni Ẹni ti O sẹda awọn sanma ati ilẹ, O si 
N sọ omi kalẹ lati ara ẹsu-ojo, O si fi N mu awọn eso jade 
ni ipese fun yin, O si tun tẹ awọn ọkọ oju-omi lori ba fun 
yin, ki o le maa rin lori okun pẹlu asẹ Rẹ, O si tun tẹ 
awọn odo sisan kékéké lori ba fun yin. O si tun tẹ oorun 
ati osupa lori ba fun yin ti awọn mejeeji n lọ ni ọna wọn 


35 


IlaiduroJ, O si tẹ oru ati ọsan lori ba fun yin. O si fun yin 
ninu gbogbo ohun ti ẹ n tọrọ lọwọ Rẹ; ati pe ti ẹyin yoo 
ba ka idẹra Ọlọhun, ẹ kò le ka wọn tan, dajudaju eniyan 
jẹ alabosi, alaimoore 0? ISuuratu Ibraahiim: 32-34J. 

2- Nitori ki awọn sanma ati ilẹ ati gbogbo ohun ti o 
wa ninu aye o le baa jẹ ẹlẹri lori jijẹ oluwa Ọlọhun, ki 
wọn o si le baa jẹ awọn ami lori jijẹ ọkan soso Rẹ: Idi ni 
pe ohun ti o tobi ju ninu bibẹ yii ni gbigba jijẹ oluwa Rẹ 
ati nini igbagbọ-ododo si jijẹ ọkan soso Rẹ, ati pe nitori 
pe Oun ni ohun ti o tobi ju; n l'O se gbe awọn ẹlẹri ti o 
tobi ju dide lori rẹ, ti O si gbe awọn ohun amusami ti o 
tobi dide fun un, ti O si se ẹri fun un pẹlu awọn ẹri ti o de 
opin ju, nitori naa Ọlọhun -mimọ ni fun Un- gbe awọn 
sanma ati ilẹ ati gbogbo awọn nnkan ti n bẹ dide ki wọn o 
le maa jẹ ẹlẹri lori eleyii; ati pe eleyii l'o mu ki wiwa: 

. NRELIÉ) 

€ Ati pe ninu awọn ami Rẹ ,. O pọ ninu Al- 

Qur'aani; gẹgẹ bi o ti wa ninu ọrọ Ọlọhun t'O ga, pe: 
.(U' PÔAKYKEJT 5 IPANRELIE)! 


(CAti pe ninu awọn ami Rẹ ni dida awọn sanma ati 


A'edijiyaeftaatil NW jifo 


d Bẹẹ ni o wa ninu awọn ami Rẹ oorun yin ni oru 


.6€ ÉHÀÉ$P 5 oh DRBEÔNIELJIE) 


€c Ninu awọn ami Rẹ si ni ki O fi manamana han 


ilẹ ọ. 


ati ni ọsan )). 


36 


yin ni ti ibẹru ati iretb). 
:UṢÙ!f telÙN 16 JpdhuU' OLA d£2f DIKLTNRTLJE)! 
.l25-22 
€ Ati pe o n bẹ ninu ami Rẹ diduro sanma ati ilẹ 
pẹlu asẹ Rẹ ? ISuuratur-Ruum: 22-251. 

3- Nitori ki wọn o le baa jẹ ẹlẹri lori igbende: 
Nigba ti o se pe isẹmi meji ni isẹmi, isẹmi ti ile-aye ati 
isẹmi ti ile ikẹyin, isẹmi ti ile ikẹyin si ni isẹmi otitọ. 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

Òùrij LeÙ'PÚ/ offù!f LA YaÀ irí Ùoújí túsi liNijdá£) 
.l64 :KA813f LoA 1 ( LGA À LJABIF 
€ccIsẹmi ile-aye yii ki i se nnkan kan mìíran yatọ si 
awada ati ere, ati pe ile ti ikẹyin ni isẹmi Ini ododol ti o 
ba se pe wọn mọ )?? ISuuratul-Ankabuut: 641. Nitori pe ile 
ẹsan ati isiro ni i, ati nitori pe bibẹ laelae ti ailopin ninu 
idẹra wa ninu rẹ fun awọn ẹni-idẹra, bẹẹ ni bibẹ laelae ti 
ailopin ninu iya wa ninu rẹ pẹlu fun awọn ẹni-iya. 

Nigba ti o wa jẹ pe eniyan kò le e de ile yii afi 
lẹyin ti o ba ku, ti a si gbe e dide lẹyin iku rẹ, n l'o mu ki 
gbogbo ẹni ti ajọse rẹ pẹlu Oluwa rẹ ti ja, ti adamọ rẹ si ti 
pada si ẹyin, ti laakaye rẹ si ti bajẹ o tako eleyii, nitori idi 
eleyii ni Ọlọhun se gbe awọn awijare dide, ti O si naro 
awọn ẹri-ọrọ; titi ti awọn ẹmi yoo fi gba igbende gbọ, ti 
awọn ọkan yoo si fi ni amọdaju si i, nitori pe dida ẹda 
pada fuyẹ ju dida a ni igba akọkọ lọ, bẹẹ tilẹ kọ, sisẹda 
awọn sanma ati ilẹ tobi ju dida ẹda eniyan pada lọ. 


37 


Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
:DI PA 1 (NJA FWDANRIFEÔDO IPI Ti6i Hf ANA) 

.127 

€ Ati pe Oun ni Ẹni ti N bẹrẹ ẹda dida, lẹyin naa 

yoo tun da a pada, ati pe eleyii l'o rọrun ju fun Un 
ISuuratur-Ruum: 271. Ọlọhun t'O ga, tun sọ pe: 
:etg LOÁ 16 7. dÍf ṢIPA JI :PHTU' OUJA K$AIF 51PE) 

.1D57 

c Dajudaju dida awọn sanma ati ilẹ tobi ju dida 
awọn eniyan lọ 00) ISuuratu Gaafir: 571. Ọlọhun ti ẹyin Rẹ 
gbọn-un-gbọn, tun sọ pe: 

I ù2A AN f tiKGj/kftb ot$hK Aa yin TI Yf) 

yUL Ù59edif olfbÍ dá£l$nÙ T enòyf edfÁ ? dEf eP Át eaf 

tìùùÙÙÙTÒ (íiùùùùùlJibRìFùùùùù:Ha2Kúdiùùùùù4dJf 
.D :PFef A T(LA(ÍK 

d Ọlọhun ni Ẹni ti O gbe sanma ga lai kò si òpo 
kan ti ẹ le ri, lẹyin naa O se dọgba si ori aga ọla IRẹlJ naa, 
O si tẹ oorun ati osupa lori ba, onikaluku wọn n rin titi di 
asiko kan ti a da; O si N to eto awọn ọrọ, O si N se alaye 
awọn aayah naa, nitori ki ẹ le baa ni amọdaju nipa pipade 
Oluwa yin )?? ISuuratur-Ra'ad: 21. 

Lẹyin naa, irẹ eniyan: 

Ti o ba se pe gbogbo ohun ti o wa ninu aye yii ni a 
tẹ lori ba nitori rẹ, ati pe ti awọn ami rẹ ati awọn asia rẹ 
ba si dide ni ẹlẹri ni iwaju rẹ, ti wọn n jẹri pe kò si ọba 
kan ti o tọ lati jọsin fun lododo afi Ọlọhun nikan soso, kò 


38 


si orogun kan fun Un, ati pe ti o ba mọ daju pe igbende rẹ 
ati isẹmi rẹ lẹyin iku rẹ fuyẹ ju sise ẹda awọn sanma ati 
ilẹ lọ, ati pe iwọ yoo pade Oluwa rẹ, yoo si se isiro isẹ rẹ 
fun ọ, ti o ba si mọ daju pe olujọsin ni gbogbo aye yii jẹ 
fun Oluwa rẹ, nitori pe gbogbo awọn ẹda inu rẹ ni wọn n 
se afọmọ pẹlu fifi ẹyin fun Oluwa wọn. Ọlọhun t'O ga sọ 
pe: 
aesaf yi ERII I DIFU' oj OBd£ KYdOET ÒBd7 diô) 
JI :tert$f lOA 1 (HEolf 
ccGbogbo ohun ti o wa ni sanma ati ohun ti o wa ni 
ilẹ ni n se afọmọ fun Ọlọhun, Ọba ti O mọ, Alagbara, 
Ọlọgbọn )?? ISuuratul-Jum'ah: 1J. Ati pe wọn a maa fi ori 
balẹ nitori titobi Rẹ, Ọba ti ẹyin Rẹ gbọn-un-gbọn, sọ pe: 
U or Òà5Ljid$£ KfKEÙf OÒBLJINJPIL 6Yf LTPKITÒ! 
7. GGIf Lji dPÙORA YIAAIA onT jÁ yúqjÁ UBIUIfÁ eqijÁ 7. dÉJÁ 
.T18 :Noif LA 1 (Yitef NA o e9jÁ 
€c Njẹ iwọ kò wa ri pe dajudaju Ọlọhun ni awọn ẹni 
ti o wa ninu sanma ati awọn ẹni ti n bẹ lori ilẹ ati oorun 
ati osupa ati awọn irawọ ati awọn apata ati igi ati awọn 
ẹranko ati ọpọlọpọ ninu awọn eniyan n fi ori balẹ fun bi? 
Bẹẹ ni ọpọlọpọ ni iya jẹ ẹtọ lori wọn ?? ISuuratul-Hajj: 
18I. Koda awọn ẹda wọnyi n kirun fun Oluwa wọn, ni 
irun ti o ba wọn mu; Ọba ti orukọ Rẹ ga sọ pe: 
eÙdÒJÀA U' OÔJA KIA If OI5LJINJCLÔYf LJFPKITO 
.41 :eAIFIA TÚNJIHÁNÚT IBápyi KGE 


c Iwọ kò wa ri i ni pe dajudaju Ọlọhun ni gbogbo 


39 


ẹni ti n bẹ ninu sanma ati ilẹ ati awọn ẹyẹ ti wọn tẹ awọn 
iyẹ wọn n se afọmọ fun? Kaluku wọn l'o mọ ọna ikirun 
fun lỌlọhunl ati fifi ogo fun Un 0) ISuuratun-Nuur: 411. 
Ati pe ti ara rẹ ba kere ninu eto rẹ, ni ibamu pẹlu 
ebubu Ọlọhun ati eto Rẹ, tori naa ọkan, fufuu mejeeji, 
ẹdọ, ati gbogbo ara yoku ni wọn juwọ-jusẹ silẹ fun 
Oluwa wọn, ti wọn si fi didari wọn le Oluwa wọn lọwọ... 
njẹ ipinnu rẹ ti isẹsa eyi ti a fun ọ ni ẹsa se ninu rẹ laarin 
pe ki o gba Oluwa rẹ gbọ, ati ki o se aigbagbọ si I, njẹ 
ipinnu yii Wa le jẹ ohun ti o yapa, ti o si tako irin oloore 
yii ninu aye ni ayika rẹ, tabi ni ara rẹ bi?. 
Dajudaju eniyan onilaakaye yoo maa gbera rẹ jinna 
si ki o jẹ pe oun ni ẹni ti o tapa, ti o si yapa, ninu 
alagbalugbu aye nla ti o fẹ yii. 


ee 


40 


SISE ẸDA ENIYAN ATI SISE APỌNLE RẸ 

Ọlọhun dajọ atida ẹda kan ti o lẹtọ si gbigbe aye 
yii, nitori naa ẹda naa ni eniyan; ati pe Hikmah -ọgbọn- 
Rẹ -mimọ ni fun Un- gba pe ki ohun ti yoo fi se ẹda 
eniyan naa o jẹ ilẹ, O si bẹrẹ si ni i se ẹda rẹ lati ara 
ẹrọfọ, lẹyin naa ni O wa ya aworan rẹ lori aworan ti o 
dara, eyi ti eniyan wa lori rẹ yii; nitori naa nigba ti o 
dọgba ni ẹni ti o pe ninu aworan rẹ, O fẹ si i lara ninu ẹmi 
Rẹ, n l'o ba di eniyan kan ninu didọgba ti o dara ju, o n 
gbọrọ, o si n riran, o si n yi ara pada, o si n sọrọ, n ni 
Oluwa rẹ ba fi i sinu ọgba-idẹra -Al-janna- Rẹ, O si fi 
ohun ti o n bukaata lati mọ nipa rẹ mọ ọn, O si se gbogbo 
ohun ti o wa ninu ọgba-idẹra yii ni ẹtọ fun un, O si kọ fun 
un lati de idij igi kan soso -ni adanwo ati amiwo- ati pe 
O fẹ lati fi ipo rẹ ati aaye rẹ han, n l'O ba pa awọn 
malaika lasẹ pe ki wọn o fi ori balẹ fun un, n ni gbogbo 
awọn malaika lapapọ ba fi ori balẹ fun un, yatọ si esu ti o 
kọ lati fi ori balẹ ni ti igberaga, ati orikunkun, n ni Oluwa 
ba binu si i, fun yiyapa si asẹ Rẹ, O si le e kuro ninu ikẹ 
Rẹ, nitori pe o se igberaga si i, n ni esu ba tọrọ ni ọdọ 
Oluwa rẹ pe ki O jẹ ki ẹmi oun o gun, ki O si lọ oun lara 
di ọjọ igbende, n ni Oluwa rẹ ba lọ ọ lara, O si mu ki ẹmi 
rẹ o gun titi di ọjọ igbende, ati pe esu se ilara Aadama, 
"ki ọla Ọlọhun o maa ba a", nigba ti a fun oun ati awọn 
arọmọdọmọ rẹ ni ajulọ lori rẹ, o si fi Oluwa rẹ bura pe 
oun yoo si gbogbo awọn ọmọ Aadama lọna, ati pe oun 


41 


yoo maa wa ba wọn ni iwaju wọn, ati ni ẹyin wọn, ati ni 
apa ọtun wọn, ati ni apa osi wọn, afi awọn ẹru Ọlọhun, 
awọn ti a fọmọ, awọn olododo, awọn olupaya Ọlọhun, 
dajudaju Ọlọhun sọ wọn nibi ete esu, ati arekunda rẹ, ati 
pe Ọlọhun kilọ fun Aadama, "ki ọla Ọlọhun o maa ba a", 
pe ki o sọra fun ete esu, n ni esu ba se iroyiroyi fun 
Aadama, "ki ọla Ọlọhun o maa ba a', ati iyawo rẹ 
Hawwaa'u, ki o le baa yọ awọn mejeeji jade kuro ninu 
ọgba-idẹra naa, ki o si le baa fi ohun ti a gbe pamọ si wọn 
ninu ihoho awọn mejeeji han wọn, o si bura fun awọn 
mejeeji pe dajudaju emi jẹ oluse-isiti fun ẹyin mejeeji, ati 
pe dajudaju Ọlọhun kò kọ fun yin lati jẹ ninu igi yii afi ki 
ẹyin mejeeji o ma baa di malaika, tabi ki ẹ ma baa jẹ ẹni 
ti yoo maa bẹ laelae. 

Nitori naa awọn mejeeji jẹ ninu igi ti Ọlọhun kọ 
fun wọn lati jẹ yii, tori naa iya-ẹsẹ ti o kọkọ jẹ wọn latari 
yiyapa si asẹ Ọlọhun ni pe ihoho awọn mejeeji han si 
wọn, n ni Oluwa wọn ba ran wọn leti nipa ikilọ Rẹ, ti O 
se fun wọn nipa ete esu, n ni Aadama "ki ọla Ọlọhun o 
maa ba a", ba tọrọ aforijin lọdọ Oluwa rẹ, O si dari jin in, 
O si gba ironupiwada rẹ, O si sa a lẹsa, O si fi ọna mọ ọn, 
O si pa a lasẹ pe ki o sọ kalẹ kuro ni ọgba-idẹra ti n gbe 
lọ si ori ilẹ, nigba ti o se pe oun ni ibugbe rẹ, ibẹ naa si ni 
ohun igbadun rẹ wa di igba kan, O si fun un niro pe lati 
ara rẹ ni a ti da a, ati pe ori rẹ naa ni yoo ti sẹmi, bẹẹ ni 
ori rẹ ni yoo ku si, ati pe lati inu rẹ ni a o ti gbe e dide. 


42 


Aadama "ki ọla Ọlọhun o maa ba a" ba sọ kalẹ lọ 
si ilẹ, oun ati iyawo rẹ Hawwaa'u, n ni awọn arọmọdọmọ 
awọn mejeeji ba bẹrẹ si ni i pọ, wọn si n sin Ọlọhun ni 
ibamu pẹlu ohun ti O fi pa wọn lasẹ, nigba ti o se pe 
anabi ni Aadama "ki ọla Ọlọhun o maa ba a". 

Dajudaju Ọlọhun si ti fun'ni niro iroyin yii, 
Ọlọhun -mimọ ni fun Un- sọ pe: 
fp Si fii f HJUdBPÉPDPABESAT. KBIIPAHIA ) 
GIWOJI fedifofri KÚKII 4qE863(6.LjImE II LẸIHI6DE áhọíjọ 
Ilù! LẸ;ociGkj EINBY(.LJO LJINJIPÁ ej JI DIRIPANjj2eP 
.LjÙ OU loôgutg(.Ljesq If LJIN Igu£PeGbseNfKLJD 
.AR ùdF IJU. DẸLfeg) OI9fẹ'DiBY(,.LJPDIqFLIIN lgyẹ̀ 
PkÚÀ DijúfF LPÀ DIfFI FÁ DEPA j£ DIREL Iha JIIDPERU De 
Ljidá DIJA 2foLjigP/oftld£KfoifáirjHPPI ye. LjeKI DẸẸD 
t ùdg Ljidái$Siujlf linfeÀ KILE f IEOA.LjrctDBtjujji 
LfatÙ!f cfj  ÀA /6.LIgitof LjiRáREStonT'f IFNIfeIKUA dy 
INLE G$fe (ff jd$(Á GIWA, Ljif$d i ORA diá$ 1 bò 
LjI2dj Og(GUBRUṢA .LJBOI LJINKÁCLB II LKLTÙglenTif 
GIBEA dÙRA, di KfhionTilf (fh ds2/e:nefi)FD.LJUT dú 
(adfihPji 2 (icffiljioctijp Ghifiti t tdj!f 5 oÁ Lilfjrá (af PÒ 
LI didiptjbufíp (Kẹ. Ljld2£pe (ji L(oti If Lbdẹl yhá lenTif 
U' afù! Bfr Ù2HhPKINJy.LJIN OJ LJIEJARIJÚEFA dijo2kD2 
Gi ogi Lfùdok€íoy(ẹ̀.Ljo Ì lọ YEGE OJR diU' e ÒBDHÁ PE 

.05- 11 :2 f274.J PA 1( LInePkdig$i N£dé 
(€C Ati pe dajudaju Awa ti da yin, lẹyin naa Awa si 
ya aworan yin, lẹyin naa A si sọ fun awọn malaika pe: Ẹ 


43 


fi ori balẹ fun Aadama. Wọn si fi ori balẹ, afi esu ni kò si 
ninu awọn ti wọn fi ori balẹ naa. Ọlọhun ni ki l'o mu ọ 
ma fi ori balẹ nigba ti Mo pa ọ lasẹ? O ni: Emi dara ju u 
lọ, lati ara ina ni O da mi, O si da oun lati ara erupẹ. O ni: 
Sọ kalẹ kuro ninu rẹ, kò tọ si ọ pe ki o maa se igberaga 
ninu rẹ, nitori naa jade, dajudaju iwọ n bẹ ninu awọn ẹni- 
yẹpẹrẹ. Esu ni: Lọ mi lara di ọjọ ti a o gbe wọn dide. 
Oluwa ni: Dajudaju iwọ n bẹ ninu ẹni ti a o lọ lara. Esu 
ni: Fun sise ti O se mi ni ẹni-anu, dajudaju n o maa jokoo 
de wọn ni oju-ọna Rẹ ti o tọ. Lẹyin naa dajudaju emi yoo 
maa wa ba wọn lati iwaju wọn, ati lati ẹyin wọn, ati lati 
ọwọ ọtun wọn, ati lati ọwọ osi wọn, O kò si ni i ri 
ọpọlọpọ wọn ni oluse-ọpẹ. Oluwa sọ pe: Jade kuro ninu 
rẹ ni ẹni-abuku ati ni ẹni ti a le jinna si ikẹ -Ọlọhun- 
dajudaju ẹni ti o ba tẹle ọ ninu wọn, dajudaju Emi yoo fi 
yin kun ina Jahannama patapata. Ati pe iwọ Aadama, iwọ 
ati iyawo rẹ, ẹ maa gbe inu ọgba-idẹra naa, ki ẹ si maa jẹ 
ki ẹ ma baa di ara awọn alabosi. Esu si ko iroyiroyi ba 
awọn mejeeji, ki o le fi ohun ti a bo fun awọn mejeeji 
ninu ihoho ara wọn han wọn. Esu si sọ -fun awọn 
mejeeji- pe: Oluwa ẹyin mejeeji kò kọ igi yii fun yin bi 
ko se pe ki ẹyin o maa baa di malaika meji, tabi ki ẹ maa 
bẹ ninu awọn ti wọn yoo maa bẹ gberekese -nibẹ-. O si 
bura fun awọn mejeeji pe: Dajudaju emi jẹ afunni- 
nimọran-rere fun ẹyin mejeeji. O si mu awọn mejeeji sina 


44 


pẹlu ẹtanjẹ. Tori naa nigba ti awọn mejeeji tọ igi naa wo, 
Ihoho awọn mejeeji han si wọn, wọn si bẹrẹ si ni i fi -apa 
kan- ninu ewe ọgba-idẹra naa bo ara wọn, Oluwa awọn 
mejeeji si pe wọn pe: Njẹ Emi kò wa ti kọ fun yin nipa 
igi yii, ti Mo si sọ fun yin pe dajudaju ọta ti o han 
gbangbá ni esu jẹ fun ẹyin mejeeji bi?. Awọn mejeeji sọ 
pe: Oluwa wa, a ti se abosi fun ori ara wa, ti O kò ba si fi 
ori jin wa, ki O si se aanu wa, dajudaju a o bẹ ninu awọn 
ẹni ofo. Oluwa ni: Ẹyin mejeeji ẹ sọ kalẹ, ki apa kan yin 
o maa jẹ ọta fun apa kan, ati pe ibugbe n bẹ fun yin ni ori 
ilẹ, ati igbadun titi igba diẹ. O ni: Ori rẹ ni ẹ o ti maa 
sẹmi, ati pe ibẹ ni ẹ o ku si, bẹẹ ni inu rẹ ni a o ti yọ yin 
jade 00) ISuuratul Aa'raaf: 11-251. 
Nigba ti a ba si se akiyesi titobi dida ti Ọlọhun da 
eniyan yii, nigba ti O da a lori didọgba ti o dara ju, ti O si 
wọ ọ ni gbogbo ẹwu apọnle ninu: Lakaaye, imọ, alaye, 
Ọrọ sisọ, apejuwe, aworan daadaa, awọ alapọnle, ara ti o 
dọgba, nini imọ pẹlu wiwa ẹri ati irori, ati nini awọn iwa 
alapọnle ati ajulọ ninu: Daadaa sise, ati igbọrọ, ati igbafa, 
nitori naa iyatọ melòô l'o wa laarin ipo rẹ nigba ti o wa ni 
omi gbọlọgbọlọ ninu apo-ibi ti a fi i pamọ sibẹ, ati ipo rẹ 
nigba ti malaika yoo maa wọle tọ ọ ninu ọgba-idẹra -Al- 
janna- ti o jẹ ile-n-gbe ti laelae?. 
.14 :LAdHFIOA 1( LJIIGII L1 dD'IT Iled£ò ) 
(CIbukun ni fun Ọlọhun ti O da awọn ẹda Rẹ ni ọna 
ti o dara ju? ISuuratul Mu'uminuun: 14J. 


45 


Nitori naa ilu kekere kan ni ile-aye, ati pe eniyan ni 
ẹni ti n gbe inu rẹ, gbogbo onikaluku ni o si ko airoju 
nipa rẹ, l'ẹni ti n gbiyanju lori anfaani rẹ; bẹẹ ni gbogbo 
nnkan ni a ti se nitori anfaani eniyan ati bukaata rẹ, tori 
naa awọn malaika ti a fi sọ ọ, wọn n sọ ọ ni aarin oru ati 
ni ọsan, awọn ti a si fi sọ ojo ati awọn irugbin n gbiyanju 
nipa ọrọ rẹ, wọn si n sisẹ tọ ọ, ati pe awọn awowo fi ori 
ba ni ohun ti o gbafa ti n si n yipo pẹlu ohun ti o ni 
anfaani rẹ ninu; ati pe oorun ati osupa ati awọn irawọ 
ohun ti a tẹ ni ori ba ni wọn, ti Wọn si n se isiro awọn 
asiko rẹ ati awọn akoko rẹ, ati sise atunse awọn owo 
ounjẹ rẹ, bẹẹ ni a tẹri oju-ọrun ba fun un pẹlu afẹfẹ rẹ ati 
atẹgun rẹ, ati ẹsu-ojo rẹ ati ẹyẹ rẹ, ati ohun ti a ko pamọ 
sinu rẹ, gbogbo aye isalẹ naa ni a si tẹ lori ba fun un, a da 
a nitori anfaani rẹ, ilẹ ati oke rẹ, awọn okun rẹ ati awọn 
odo sisan rẹ kékéké, awọn eso rẹ ati awọn irugbin rẹ, 
awọn ẹranko rẹ, ati gbogbo ohun ti o wa ninu rẹ; gẹgẹ bi 
Ọlọhun -giga ni fun Un- ti sọ pe: 
u2pa(ddrr(43/ L jifenR U' EJA KIKI 5IPA Nf Yí 
ePLA lpdihPolP OBI onR IIIRẸE ePL Á B£tffo Kjedii LJINJo 
.edirgj yayiyi ePL A LllfbedijA s. dEf nF ePL A ..odjjif qF 
LIFÙIÙJ LỌGIRU ÙoKÙ Yf 1dE jẸYCek L JA IB! (34: LJIBIKA 

.84-32 :tiíPhgloA 1 € od$ DIDE 
€cỌlọhun ni Ẹni ti O sẹda awọn sanma ati ilẹ, O si 
N sọ omi kalẹ lati ara ẹsu-ojo, O si fi N mu awọn eso jade 
ni ipese fun yin, O si tun tẹ awọn ọkọ oju-omi lori ba fun 


46 


yin, ki o le maa rin lori okun pẹlu asẹ Rẹ, O si tun tẹ 
awọn odo sisan kékéké lori ba fun yin. O si tun tẹ oorun 
ati osupa lori ba fun yin ti awọn mejeeji n lọ ni ọna wọn 
IlaiduroJ, O si tẹ oru ati ọsan lori ba fun yin. O si fun yin 
ninu gbogbo ohun ti ẹ n tọrọ lọwọ Rẹ; ati pe ti ẹyin yoo 
ba ka idẹra Ọlọhun, ẹ kò le ka wọn tan, dajudaju eniyan 
jẹ alabosi alaimoore )0 ISuuratu Ibraahiim: 32-34J. Ati pe 
o n bẹ ninu pipe sise apọnle rẹ pe Ọlọhun da gbogbo 
ohun ti n bukaata ninu isẹmi rẹ ti ile-aye, ati ohun ti n 
bukaata ninu awọn nnkan ti yoo gbe e de awọn ipo ti o ga 
ju ni ile ikẹyin fun un; nitori naa O sọ awọn tira Rẹ kalẹ 
fun Un, O si ran awọn ojisẹ Rẹ si i, ti wọn n se alaye ofin 
Sharia Ọlọhun fun un, ti wọn si n pe e lọ sidi rẹ. 

Lẹyin naa O da fun un lati ara rẹ -eyi ni pe lati ara 
Aadama, ki ọla Ọlọhun o maa ba a- iyawo kan ti yoo maa 
ri ifayabalẹ ni ọdọ rẹ, ti yoo si maa gbọ awọn bukaata 
adamọ rẹ -ti ẹmi ati ti laakaye ati ti ara- ti yoo fi maa ri 
isinmi ati ibalẹ-ọkan ati idurosinsin ni ọdọ rẹ, ati pe awọn 
mejeeji yoo maa ri ifayabalẹ, itẹlọrun, ifẹ, ati aanu ninu 
pipade wọn; tori pe a se akiyesi gbigbọ bukaata 
ẹnikọọkan wọn ni ara ẹni keji ninu agbegun ara ati ẹmi 
ati ọpọlọ awọn mejeeji, ati ipade awọn mejeeji nitori 
atipilẹ awọn iran tuntun, ati pe a fi awọn aanu ati awọn 
ifa-ọkan yii sinu ẹmi awọn mejeeji, ati pe a fi ifayabalẹ 
ẹmi ati ti ọpọlọ sinu ajọsepọ yii, ati isinmi fun ara ati 
ọkan, ati idurosinsin fun igbesi-aye ati isẹmi, ati fifamọra 


47 


wọn awọn ẹmi ati awọn ọkan, ati ifayabalẹ fun ọkunrin 
ati obinrin ni dọgba-n-dọgba. 

Ati pe Ọlọhun se adayanri awọn olugbagbọ-ododo 
laarin awọn ọmọ eniyan, O si se wọn ni ẹni-Rẹ, O lo wọn 
fun titẹle tiẸ, wọn sisẹ fun Un ni ibamu pẹlu ofin Sharia 
Rẹ, nitori ki wọn o le baa jẹ ẹni ti o tọ si wiwa ni ẹgbẹ 
Oluwa wọn ninu ọgba-idẹra -Al-janna- Rẹ. O se ẹsa 
awọn anabi ati awọn ojisẹ Rẹ ati awọn ẹni-Rẹ ati awọn ti 
wọn ku si ori atigbe ẹsin Rẹ ga -Shahiidi- ninu wọn, ati 
pe o ta wọn lọrẹ pẹlu eyi ti o ga ninu idẹra ti ẹmi maa n 
ri; eyi ti i se: Ijọsin fun Ọlọhun, ati titẹle tiẸ, ati biba A 
sọrọ ni jẹẹjẹ, O si tun se adayanri wọn pẹlu awọn idẹra 
nla kan -eyi ti ẹni ti o yatọ si wọn kò le e ri i- ninu rẹ ni 
aabo, ibalẹ-ọkan, ati oriire, koda eyi ti o tun tobi ju eleyii 
lọ ni pe wọn mọ otitọ ti awọn ojisẹ mu wa, wọn si gba a 
gbọ lododo, ati pe O gbe pamọ fun wọn -ni ile ikẹyin- 
ohun ti o tọ si apọnle Rẹ -mimọ ni fun Un- ninu idẹra ti 
ki i tan, ati ere nla; yoo fi san wọn lẹsan igbagbọ-ododo ti 
wọn ni si I, ati afọmọ wọn fun Un, koda yoo tun se 
alekun fun wọn ninu ajulọ Rẹ. 


48 


IPO OBINRIN 
Obinrin de aaye kan ti o ga ninu ẹsin Islam, eyi ti o 
se pe ẹsin kan ti o siwaju kò Imu unl debẹ ri, ti ijọ kan ti 
n bọ kò si le e ba a, tori pe dajudaju apọnle ti Islam se fun 
eniyan kari ọkunrin ati obinrin ni odiwọn kan naa, nitori 
naa wọn dọgba niwaju awọn idajọ Ọlọhun ni ile-aye nibi, 
gẹgẹ bi o ti se jẹ pe wọn tun dọgba niwaju ẹsan Rẹ ati ere 
Rẹ ni ile ikẹyin. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
.170 :ELÚF LA 1 ( (RFOI9603, HIIA)! 
(CAti pe dajudaju Awa ti pọn awọn ọmọ Aadama le 
) ISuuratul Israa i: 701. Ọba ti O ga ni Olusọrọ, tun sọ pe: 
Ya ùLjfsùugyia Rep JA LJIIAT llokety 4 Li/Glebi 
.7 :dpUf eR 16 LAReEJALJRA Ilokdi? 
c€ Awọn ọkunrin ni ipin ninu ohun ti awọn obi 
mejeeji ati awọn ibatan Iwọnl fi silẹ Ilẹyin ikuj, awọn 
obinrin naa si ni ipin ninu ohun ti awọn obi mejeeji ati 
awọn ibatan Iwọnl fi silẹ Ilẹyin ikul ? ISuuratun-Nisaa':: 
71. Ọlọhun ti ẹyin Rẹ gbọn-un-gbọn, tun sọ pe: 
.1228 :lOIHPLOA 1 (2 Ao2diBl RiTÁ HÍ YATEJIÀ)! 
(CAwọn obinrin ni Ilori awọn ọkọ wọnlJ iru ohun ti 
o jẹ ọranyan lori wọn Ifun awọn ọkọ wọnl pẹlu daadaa 
ISuuratul Baqarah: 2281. Ọlọhun -mimọ ni fun Un- tun sọ 


pe: 
NÙHP LA 1 ( U' aRI(GACDIP 2hK'OOTJA LAdrijJA )! 
.I/1 
€€ Awọn onigbagbọ-ododo l'ọkunrin. ati. awọn 


49 


olugbagbọ-ododo lobinrin, apa kan wọn jẹ ọrẹ apa keji 
ISuuratut-Tawbah: 711J. Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ 


pe: 
Ljgtu0 dat: ooL IfifAGR IáoÙofÉfakÙ LJII lol upÁ? 
(idi yùpÁ dhẹrijjÚÁ 2 Tidi yIkùS5€bhíjí AD6hijuLEHI II fi 
did£di$te/ ye yíÁ!dief LjI$Hf efj di U ỌJÁ .££fj Ú/p 
.94 03 :dA Ù/ IPA 1(JPṢU Òdfò 
c€ Ati pe Oluwa rẹ pa a lasẹ wi pe: Ẹ kò gbọdọ 
jọsin fun nnkan mìíran yatọ si Oun nikan, ki ẹ si maa se 
daadaa si awọn obi ÍyinjJ mejeeji. Ti ọkan ninu wọn ba 
dagba si ọ lọwọ tabi awọn mejeeji, o kò gbọdọ se siọ 
wọn, o kò si gbọdọ jagbe mọ wọn, sugbọn ki o maa ba 
wọn sọrọ alapọnle. Ki o si rẹ ara rẹ silẹ fun wọn ni ti 
aanu, ki o si maa sọ pe: Oluwa kẹ awọn mejeeji gẹgẹ bi 
wọn ti re mi ni kekere ) ISuuratu l-Israa'i :23, 24I. 
Ọlọhun -giga ni fun Un- tun wi pe: 
ADEDIRLJIBEJẸd'É jc yé, 'LÙ OtI?RP DEYOR GO" 
.1195 :Ljed£ ycteÁ 1 (1 ap 
€cOluwa wọn si jẹ ipe wọn pe: Emi ki yoo fi isẹ ti 
ẹnikan ninu yin se rare rara, yala ọkunrin tabi obinrin o 
ISuuratu Aal Imraan: 1951. Ọlọhun ti ẹyin Rẹ gbọn-un- 
gbọn, tun sọ pe: 
did NJI$oupF jfH?NRI ADDEJRLHISIQT. yo LjI? 
.I97 :yolf LORA 1 (6 LA0EÔJAQ dí F) odibpr(LDIfPnNIIR TH) 
€c Ẹnikẹni ti o ba se daadaa ni ọkunrin tabi obinrin 
ti o si jẹ olugbagbọ-ododo, dajudaju A O jẹ ki o lo igbesi- 


20 


aye ti o dara, ati pe dajudaju A O san wọn ni ẹsan wọn 
pẹlu eyi ti o dara ju ohun ti wọn n se fÍnisẹl lọ 
ISuuratun-Nahl: 971. Ọba ti O ga ni Olusọrọ, tun sọ pe: 


wq 


IlÙPÁSLfÍH?NKI AJJÁCEẸRLJIK6IQ If LIDCOLJÁ) 
.1124 :EUAT PA 1(88LJ EGÉÉÙÀ !rjif LADẸÔ 
€c Ẹnikẹni ti o ba se daadaa ni ọkunrin tabi obinrin 
ti o si jẹ olugbagbọ-ododo, awọn wọnyi yoo wọ ọgba- 
idẹra -Al-janna- a ki yoo si se abosi ti o mọ bi eepo 
fẹlẹfẹlẹ ara koro dẹbinu kan fun wọn  ISuuratun- 
Nisaa':: 124I. 

Ati pe apọnle ti obinrin ri ninu ẹsin Islam yii, kò ni 
afiwe ninu ẹsin kankan, tabi ilana kan, tabi ofin kan. 
Ọlaju ti awọn Roomu fi ọwọ si i pe ki obinrin o jẹ ẹru fun 
ọkunrin, kò si ni ẹtọ kankan bi i ti wu o ri, ati pe igbimọ 
nla kan se ipade ni Roomu, wọn si se iWadi nipa Ọrọ 
obinrin, wọn si pari si ori pe nnkan kan ti kò ni ẹmi ni 
obinrin, ati pe eyi l'o mu un ma jogun isẹmi ti ikẹyin Íti 
ọrunJ, ati pe dajudaju ẹgbin ni 1. 

Ati pe ohun ti kò ni laari ni wọn ka obinrin si ni ilu 
Athens, n l'o mu wọn maa ta a, ti wọn si maa n ra a, ati 
pe ẹgbin kan ninu isẹ esu ni wọn ka a kun. 

Bẹẹ naa ni awọn ofin India laelae gba pe: Arun 
ajakaye, iku, ina Jahiimi, oroo awọn ejo, ati ina, ni oore 
ju obinrin lọ; n l'o si mu ki ẹtọ rẹ ninu isẹmi o maa tan 
pẹlu titan ọjọ aye ọkọ rẹ -ẹni ti i se olowo rẹ- tori naa ti o 
ba ti ri ti wọn n jo oku ọkọ rẹ ni ina, nse ni yoo sọ ara rẹ 


591 


si inu ina rẹ, ati pe ti o ba kọ lati se bẹẹ, wọn yoo ko isẹbi 
ya a. 

Sugbọn obinrin ninu ẹsin awọn Yahuudi -Ju- 
dajudaju idajọ ti o wa nipa rẹ ninu Majẹmu Laelae lọ 
bayii pe: kc Mo fi aiya mi si i lati mọ, on ati wadi, on ati 
se afẹri ọgbọn ati oye, on ati mọ iwa buburu were, ani ti 
were ati ti isinwin: Mo si ri ohun ti o koro ju iku lọ, ani 
obinrin ti aiya rẹ ise idẹkun ati awọn, ati ọwọ rẹ bi ọbara 
....2 lIwe Oniwasu, Ori: 7, Ẹsẹ: 25,261. 

Eleyii ni bi obinrin ti ri ni aye atijọ, sugbọn ipo rẹ 
ni igba ti o wa ni agbedemeji ti atijọ ati ti iwoyi, ati ni 
ode-iwoyi, awọn isẹlẹ ti n bọ wọnyi yoo se afihan rẹ: 

Olukọwe ọmọ Denmark Weith Kordsten se alaye 
ero sọọsi catholic si obinrin pẹlu ọrọ rẹ t'o ni: c Amojuto 
fun obinrin ilu oyinbo -Europe- ni aarin igba ti o wa ni 
agbedemeji ti atijọ ati ti iwoyi kere gan-an, ni ibamu pẹlu 
ero ilana ti catholic, eyi ti o ka obinrin kun ẹda ti o wa ni 
ipele keji ?. Ipade kan waye ni France ni ọdun 586 A.D. 
ti n se iwadi nipa ọrọ obinrin, ati pe njẹ eniyan ni i, tabi 
ki i se eniyan? Lẹyin ifọrọwerọ awọn oni-ipade naa gba 
pe eniyan ni obinrin, sugbọn nse ni Ọlọhun da a nitori 
sisisẹ-sin. ọkunrin. Ati pe ofin ti ọgọrun meji ati 
mẹtadinlogun ninu ofin France se alaye ohun ti n bọ yii: 
cc Obinrin ti o lọkọ -koda ki o se pe nini ọkọ rẹ duro lori 
ipilẹ sise ipinya laarin nnkan-ini rẹ ati nnkan-ini ọkọ rẹ- 
kò tọ fun un pe ki o bun eniyan ni ẹbun, ati pe kò tọ pe ki 


92 


o si nnkan-ini rẹ nipo pada, tabi ki o dogo Innkan kanljJ, 
tabi ki o ni nnkan kan latari fifi nnkan mìíran rọpo rẹ, tabi 
lai kò fi nnkan kan rọpo rẹ, Ikò tọ ki o se gbogbo eleyiiJ 
lai kò jẹ pe ọkọ rẹ lọwọ ninu ipinnu naa, tabi ifohunsi rẹ 
ni ifohunsi ti o jẹ kikọ ọọ). 

Ni England Henry kẹjọ se kika Iwe Mimọ ni eewọ 
fun obinrin England, ati pe awọn obinrin n bẹ titi ọdun 
1850 A.D. l'ẹni ti wọn kò ka kun ọmọ orilẹ-ede, bẹẹ ni 
wọn n bẹ titi ọdun 1882 A.D. l'ẹni ti kò ni ẹtọ ọmọ 
eniyan kankan. 

Sugbọn obinrin ode-iwoyi ni ilu oyinbo -Europe- 
ati Amẹrika ati ibomiran ti o yatọ si wọn ninu awọn ilu ti 
o ni imọ ẹrọ, ẹda alainiye lori kan ti a n lo fun itaja ni i, 
nitori pe ọkan l'o jẹ ninu awọn olupolongo ikede-ọja, 
koda ọrọ debi pe o bọra rẹ si ihoho, nitori ki wọn o le baa 
ko ọja naa si i niwaju ni adojukọ ipolongo ọja naa, ati pe 
wọn sọ ara rẹ, ati iyi rẹ, di ẹtọ pẹlu awọn eto kan ti awọn 
ọkunrin se lofin, nitori ki o le baa jẹ igbadun fun wọn ni 
gbogbo aye. 

Ati pe wọn a maa ka a kun lopin igba ti o ba ti ni 
agbara lati fun'ni ati lati na ninu ọwọ rẹ, tabi ero rẹ, tabi 
ara rẹ, sugbọn nigba ti o ba dagba, ti o si se afẹku gbogbo 
eroja fifun'ni, awujọ naa pẹlu awọn ti o wa ninu rẹ ati 
awọn ile-isẹ rẹ yoo pa a ti, yoo si maa sẹmi ni oun nikan 
ninu ile rẹ tabi ni awọn ile iwosan ti awọn oni-idaamu 
ọpọlọ. 


93 


Fi eleyii we -kò tilẹ le dọgba- ohun ti o wa ninu 
Al-Qur'aani alapọnle ninu ọrọ Ọlọhun t'O ga, pe: 
'tùRi8f LA 1 ( U' aRh((£ACDI/F 2HK'HUJHHJA L NITA )! 

(71 
€€ Awọn onigbagbọ-ododo l'ọkunrin. ati. awọn 
olugbagbọ-ododo lobinrin, apa kan wọn jẹ ọrẹ apa keji o? 
ISuuratut-Tawbah: 711. Ati ọrọ Ọba ti ẹyin Rẹ ga, t'o sọ 
pe: 
.I228 :LOIHPLOA 1 (2 Ac2dihùl ṣá Hf YAJTEJIÀ) 
(€CAwọn obinrin ni Ilori awọn ọkọ wọnlJ iru ohun ti 
o jẹ ọranyan lori wọn Ifun awọn ọkọ wọnl pẹlu daadaa 
ISuuratul Baqarah: 2281. Ọlọhun ti O ga, ti O si gbọn-un- 
gbọn, tun sọ pe: 
LEbuô(ijdfr:ooLIHDIGA IBUOJAaKÙ LJTII tl u'pÁ) 
dà yùráGhẸrRÚÁ2 T83iy kise); AOtáWTPIHI Ifi 
€ídF egbe yo yiA Iielf LJIẸH ej €f U Pp .fai Ùi/lp 
.24 03 :dA Ù/ A 1(IJPṢU Òdfò 
€ Ati pe Oluwa rẹ pa a lasẹ wi pe: Ẹ kò gbọdọ 
jọsin fun nnkan mìíran yatọ si Oun nikan, ki ẹ si maa se 
daadaa si awọn obi Íyinj mejeeji. Ti ọkan ninu wọn ba 
dagba si ọ lọwọ tabi awọn mejeeji, o kò gbọdọ se siọ 
wọn, o kò si gbọdọ jagbe mọ wọn, sugbọn ki o maa ba 
wọn sọrọ alapọnle. Ki o si rẹ ara rẹ silẹ fun wọn ni ti 
aanu, ki o si maa sọ pe: Oluwa kẹ awọn mejeeji gẹgẹ bi 
wọn ti re mi ni kekere ?? ISuuratu l-Israa'i :23, 241. 


94 


Ati pe nigba ti Oluwa rẹ se apọnle yii fun un, O se 

alaye fun gbogbo awọn eniyan lapapọ pe dajudaju Oun se 
ẹda rẹ nitori ki o le maa jẹ iya, aya, ati ọmọ-iya lobinrin, 
O si se awọn ofin Sharia ti o jẹ adayanri fun obinrin yatọ 


si ọkunrin nitori eleyii. 


ee 


95 


HIKMAH -ỌGBỌN- TI O WA NINU SISE 
ẸDA ENIYAN 

Ọrọ ti siwaju ninu ẹsẹ ọrọ ti o siwaju pe dajudaju 
Ọlọhun da Aadama, O si da aya rẹ Hawwaa'u fun un, O 
si mu awọn mejeeji gbe inu ọgba-idẹra -Al-janna- lẹyin 
naa ni Aadama sẹ Oluwa rẹ, lẹyin eleyii ni o wa aforijin 
Rẹ, nitori naa O gba ironupiwada rẹ, O si fi ọna mọ ọn, O 
si pa a lasẹ pe ki o jade kuro ni ọgba-idẹra naa, ki o si sọ 
si ilẹ; Ọlọhun -mimọ ati giga ni fun Un- ni awọn Hikmah 
-ọgbọn- ninu eleyii ni ohun ti awọn laakaye yoo ko agara 
lati mọ, ti awọn ahọn yoo si ko aarẹ lati royin; ati pe a o 
se afihan nnkan kan ninu awọn ọgbọn wọnyi ninu awọn 
iwoye ti n bọ yii: 

lI- Pe Ọlọhun -mimọ ni fun Un- da ẹda nitori 
jijọsin fun Un, ati pe oun ni opin ohun ti o titori rẹ da a, 
Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: — 

.156 :KGEJHF LOR 1 (€ LNfab Ùg7. IÙJÁ LRIF KIIPA) 

c Ati pe N kò da awọn alujannu ati awọn eniyan 
afi nitori ki wọn o le baa maa jọsin fun Mi ?? ISuuratu 2- 
7ariyaat :56J. Ohun ti a mọ si ni wi pe pipe ijọsin ti a n 
wa latari sise ẹda naa kò le e waye ni ile idẹra ati ile bibẹ 
ti kò ni opin, sugbọn nse ni yoo waye ni ile adanwo ati 
amiwo, sugbọn ile bibẹ ainipẹkun, ile igbadun, ati idẹra 
ni oun, ki i se ile adanwo ati ipanilasẹ. 

2- Wi pe Ọlọhun -mimọ ni fun Un- fẹ lati yọ awọn 
anabi ati awọn ojisẹ ati awọn ẹni-Rẹ ati awọn Shahiidi 


96 


kan ti yoo fẹran wọn, ti awọn naa yoo fẹran Rẹ, nitori naa 
o fi wọn silẹ pẹlu awọn ọta Rẹ, O si fi wọn se adanwo fun 
wọn, sugbọn nigba ti wọn fun Un lọla Ilori ohun-kohunlJ, 
ti wọn si na awọn ẹmi wọn ati awọn nnkan-ini wọn nitori 
iyọnu Rẹ ati ifẹ Rẹ, wọn ri ninu ifẹ Rẹ, ati iyọnu Rẹ ati 
sisunmọ ỌN, ohun ti a kò le e ri rara lai kò se bẹẹ. Tori 
naa ipo ojisẹ, ati ti anabi, ati ti kiku si oju-ọna atigbe ẹsin 
Ọlọhun ga, wa ninu awọn ipo ti o lọla ju ni ọdọ Ọlọhun, 
ati pe eniyan kò le e ri eleyii afi lati ara ọna ti Ọlọhun - 
mimọ ni fun Un- se ni idajọ yii; nipa sisọ Aadama "ki ọla 
Ọlọhun o maa ba a" ati awọn arọmọdọmọ rẹ kalẹ. 

3- Wi pe Ọlọhun ni Ọba Otitọ ti O han; ati pe Ọba 
l'Ẹni ti I pasẹ, ti I si I kọ fun'ni, ti I si I san ni lẹsan, ti I si 
I jẹ ni ni iya ẹsa; bẹẹ ni A maa yẹpẹrẹ ẹni, A si maa 
pọn'ni le, A maa gbe'ni ga A si maa rẹni silẹ, tori naa 
ijọba Rẹ -mimọ ni fun Un- se e ni idajọ pe ki O sọ 
Aadama ati awọn arọmọdọmọ rẹ si ile kan ti idajọ Ọba 
yoo ti maa jẹ lilo lori wọn, lẹyin naa ni yoo wa ko wọn 
kuro lọ si ile kan, ti yoo ti san wọn ni ẹsan lori awọn isẹ 
wọn. 

4- Wi pe Ọlọhun da Aadama "ki ọla Ọlọhun o maa 
ba a", lati ara ẹkunwọ kan lati inu gbogbo ilẹ, bẹẹ ni 
daadaa ati eyi ti kò dara n bẹ ninu ilẹ, lile ati ẹrọ si wa 
ninu rẹ pẹlu, nitori naa Ọlọhun -mimọ ni fun Un- mọ daju 
pe o wa ninu awọn arọmọdọmọ Aadama "ki ọla Ọlọhun o 
maa ba a" ẹni ti kò lẹtọ lati ba A gbe ile Rẹ, n ni O se sọ 


57 


ọ kalẹ si ile kan ti yoo ti yọ ẹni-rere ati ẹni-buburu, lẹyin 
naa l'O wa ya wọn -mimọ ni fun Un- si ọtọọtọ pẹlu ile 
meji, nitori naa O se awọn ẹni-rere ni ẹni ẹgbẹ Rẹ ati 
oluba A gbe, O si se awọn ẹni-buburu ni ẹni-ile-oriibu, 
ile awọn ẹni-buburu. 

5- Wi pe Ọlọhun -mimọ ni fun Un- ni awọn orukọ 
ti o dara ju, ninu awọn orukọ Rẹ si ni: Al-Gafuur: 
Alaforijin, Ar-Rahiim: Olukẹni, Al-Afuwwu: 
Alamojukuro, Al-Halitm: Alamumọra ... dandan si ni ki 
awọn oripa awọn orukọ wọnyi o han, n ni Hikmah - 
ọgbọn- Rẹ -mimọ ni fun Un- se da a lẹjọ pe ki Aadama 
"ki ọla Ọlọhun o maa ba a" ati awọn arọmọdọmọ rẹ o sọ 
kalẹ si ile kan ti oripa awọn orukọ Rẹ ti o dara ju yoo ti 
han si wọn; ki O le maa se aforijin fun ẹni ti O ba fẹ, ki O 
si maa kẹ ẹni ti O ba fẹ, ki O si maa se amojukuro fun ẹni 
ti O ba fẹ, ki O si maa se afarada fun ẹni ti O ba fẹ, ati 
bẹẹ bẹẹ lọ ninu hihan oripa awọn orukọ Rẹ ati awọn 
iroyin Rẹ. 

6- Wi pe Ọlọhun da Aadama "ki ọla Ọlọhun o maa 
ba a" ati awọn arọmọdọmọ rẹ lati ara agbegun kan ti o 
gba rere ati aburu, ti o si rọ mọ olupepe ifẹkufẹ ọkan ati 
arito -Fitina- ati olupepe laakaye ati imọ, nitori naa 
Ọlọhun -mimọ ni fun Un- da laakaye ati ifẹkufẹ ọkan si i 
lara, O si gbe awọn mejeeji dide ni olupepe lọ sidi ohun ti 
wọn maa n bi nitori ki erongba Rẹ o le baa sẹ, ati nitori ki 
ogo Rẹ ninu ọgbọn Rẹ ati motomoto Rẹ o le baa han si 


o8 


awọn ẹru Rẹ, ati ikẹ Rẹ ati daadaa Rẹ ati aanu Rẹ ninu 
ijọba Rẹ ati akoso Rẹ; n ni ọgbọn Rẹ se da a lẹjọ pe ki O 
sọ Aadama "ki ọla Ọlọhun o maa ba a" ati awọn 
arọmọdọmọ rẹ kalẹ wa si ilẹ, nitori ki idanwo naa o le 
baa pe, ki awọn oripa ipalẹmọ eniyan fun awọn olupepe 
wọnyi ati jijẹ wọn nipe o le baa han, ati sise apọnle rẹ 
tabi titẹnbẹlu rẹ ni ibamu pẹlu eleyii. 

7- Wi pe gbigba ohun ti o pamọ gbọ ni igbagbọ ti o 
sanfaani, sugbọn gbigba awọn ohun ti a n ri gbọ, gbogbo 
eniyan ni yoo gba a gbọ ni ọjọ igbende, iba se pe ile idẹra 
ni a da wọn si ni, wọn ki ba ti ri agbega nini igbagbọ si 
ohun ti o pamọ, eyi ti adun maa n kẹyin rẹ, ati apọnle ti i 
maa n sẹlẹ nitori nini igbagbọ si ohun ti o pamọ, eyi l'O 
mu Un sọ wọn kalẹ si ile kan ti aaye yoo ti wa fun nini 
igbagbọ wọn si ohun ti o pamọ. 

8- Wi pe Ọlọhun -mimọ ni fun Un- fẹ lati ti ara 
eleyii mọ awọn ẹrusin Rẹ ti O se idẹra Rẹ le lori ni idẹra 
Rẹ ti o pe, ati odiwọn rẹ, ki wọn o le baa jẹ ẹni ti yoo tobi 
ju ni ifẹ ati ọpẹ, ati ẹni ti yoo tobi ju ni jijẹgbadun ohun ti 
O fun wọn ninu awọn idẹra naa, nitori naa Ọlọhun -mimọ 
ni fun Un- fi ohun ti O fi oju awọn ọta Rẹ ri, ati ohun ti o 
pese kalẹ fun wọn ninu iya han wọn, O si fi sise adayanri 
wọn, nitori ki idunnu wọn o le baa lekun, ki ayọ wọn o si 
le baa pe, ki idunnu wọn o si le baa tobi, n l'o mu ki 
eleyii o maa bẹ ninu pipe idẹra Rẹ ati ifẹ Rẹ lori wọn, n 


99 


l'o mu un ma si aniani kan nipa sisọ wọn kalẹ wa si ilẹ, 
ati sise idanwo fun wọn ati sisa wọn lẹsa, ati fifi ẹni ti O 
ba fẹ ninu wọn se kongẹ ni ti ikẹ lati ọdọ Rẹ ati ajulọ, ti 
O si pa ẹni ti O ba fẹ ninu wọn ti ni ti Hikmah -ọgbọn- 
kan lati ọdọ Rẹ ati isedeedee. Oun ni Ọba Oni-mimọ, 
Ọlọgbọn. 

9- Wi pe Ọlọhun fẹ ki Aadama "ki ọla Ọlọhun o 
maa ba a" ati awọn arọmọdọmọ rẹ o pada si inu rẹ, ni 
igba ti awọn yoo wa ninu awọn ipo ti o dara ju, nitori naa 
o mu wọn tọ wahala ile-aye wo, ati ibanujẹ rẹ, ati idaamu 
rẹ, ati awọn isoro rẹ siwaju rẹ, ohun ti yoo mu ki bibabara 
wiwọ ibẹ wọn ni ile ikẹyin o tobi ni ọdọ wọn, nitori pe 
dajudaju daadaa atodijẹ ni i fi atodijẹ rẹ han. 

Lẹyin ti mo ti se alaye ibẹrẹ eniyan tan, o dara pe 
ki a se alaye bukaata rẹ si ẹsin ododo. 


gẹ 


60 


BUKAATA AWỌN ENIYAN SI ẸSIN 
Bukaata awọn eniyan si ẹsin tobi ju bukaata wọn 

si ohun ti o yatọ si i lọ ninu awọn ohun kò see ma ni ti 
isẹmi, tori pe dajudaju dandan ni ki eniyan o mọ awọn 
aaye iyọnu Ọlọhun -mimọ ni fun Un- ati awọn aaye ibinu 
Rẹ, ati pe dandan ni gbigbera-n-lẹ lati fa anfaani rẹ jẹ fun 
un, ati igbera-n-lẹ lati ti inira rẹ danu, bẹẹ ni ofin Sharia 
ni i maa n se iyatọ laarin awọn isẹ ti o se anfaani ati eyi ti 
i maa n ni ni lara, oun si ni isedeedee Ọlọhun lori awọn 
ẹda Rẹ, ati imọlẹ Rẹ laarin awọn ẹru Rẹ. Nitori naa kò 
see se fun awọn eniyan lati sẹmi lai kò si ofin kan ti wọn 
yoo maa fi se iyatọ laarin ohun ti wọn o maa se ati ohun 
ti wọn o maa fi silẹ. 

Nigba ti eniyan ba si ni erongba kan, dandan ni ki 
o mọ ohun ti n fẹ, ati pe njẹ alanfaani ni i fun un bi tabi 
aninilara? Sé yoo tun oun se ni, tabi yoo ba oun jẹ?. Bẹẹ 
ni apa kan ninu awọn eniyan le mọ eleyii pẹlu adamọ 
wọn, omiran wọn si le mọ ọn pẹlu wiwa ẹri fun lati ara 
laakaye wọn, ati pe apa kan wọn si le ma mọ ọn afi pẹlu 
afihan awọn ojisẹ, ati alaye wọn, ati ifinimọna wọn, fun 
wọn. 

Tori naa gbogbo bi awọn ilana gbigba ohun ti a n ri 
nikan gbọ eyi ti o jẹ ti aigba Ọlọhun gbọ ba ti le wu ki o 
kọ to, ati bi o ti le wu ki wọn o se e lọsọ to, ati gbogbo bi 
awọn ero ati awọn aforihun o pọ to, wọn kò le e rọ 
onikaluku lọrọ kuro nidi ẹsin ti o dọgba rara, ati pe wọn 


61 


kò le e gbọ awọn bukaata ẹmi, ati ti ara, koda bi eniyan 
ba ti n wọ inu ọgbun rẹ ni yoo maa mọ daju pe kò le e fi 
aabo ta oun lọrẹ, kò si le e tan ongbẹ oun fun oun, ati pe 
kò si ibusalọ kuro lọdọ rẹ yatọ si ẹsin otitọ. Aransat 
Riinaan sọ pe: c Dajudaju ohun ti o rọrun ni ki gbogbo 
ohun ti a fẹran o di ofoo, ki ominira lilo laakaye, ati imọ, 
ati rirọ nnkan o si bajẹ, sugbọn kò see se ki sise ẹsin o 
parẹ, koda yoo sẹku ni awijare ti n sọ nipa bibajẹ ilana 
gbigba ohun ti a ri nikan gbọ, eyi ti n fẹ lati se eniyan mọ 
inu awọn ihagaga aleebu ti isemi ori ilẹ ol. 

Muhammad Fariid Wajdi si sọ pe: € KÒ see se ki 
ero sise ẹsin o parẹ, nitori pe dajudaju oun ni o ga ju ninu 
ohun ti ẹmi maa n fi lọ si ọdọ rẹ, ati eyi ti o ni apọnle ju 
ninu awọn aanu rẹ, ki a ma sẹsẹ ti i sọ nipa fifi ẹmi kan ti 
i maa n gbe eniyan lori soke, koda fifi yii yoo maa lekun, 
tori naa adamọ sise ẹsin yoo maa wa ba eniyan, lopin 
igba ti o ba ti jẹ onilaakaye, ti i fi n mọ ẹwa ati ailẹwa, ati 
pe adamọ yii yoo maa lekun ni ara rẹ ni odiwọn bi òye rẹ 
ba ti se n ga, ati bi imọ rẹ ba ti se n dagba yi, 

Nitori naa ti eniyan ba jinna si Oluwa rẹ, bi òye rẹ 
ba ti ga to ati bi oferefe imọ rẹ ba ti fẹ to, ni yoo ti mọ bi 
aimọkan oun nipa Oluwa oun ti to ati ohun ti o jẹ ọranyan 
fun Un, ati aimọ nipa ara rẹ ati ohun ti yoo se e lanfaani 
ati ohun ti yoo ba a jẹ, ti yoo si mu un se oriire, ati eyi ti 





L'1 Wo Al-Diin ti Muhammad Abdullah Daraa2, oju ewe: 87. 
U/1 Wo iwe ti a wi saaju, oju ewe: 88. 


62 


yoo mu un se oriibu, ati pe aimọkan rẹ nipa awọn eyi ti o 
wẹ ninu imọ ati awọn eyọkọọkan rẹ, gẹgẹ bi imọ awọn 
awowo. ati ọna awọn irawọ, ati imọ ẹrọ ọlọpọlọ ati 
ibukorijọsi agbara ati ohun mìíran, igba yii ni awọn ẹda 
yoo pada kuro lati ipele ẹtanjẹ ati igberaga lọ si idi itẹriba 
ati igbafa, ti yoo si ni adisọkan pe Oni-mimọ, Ọlọgbọn 
kan N bẹ lẹyin awọn imọ, ati pe Ẹlẹda, Alagbara kan N 
bẹ lẹyin ẹda, ati pe ododo yii yoo mu ki oluse iwadi ti o 
jẹ oluse-dọgba o ni igbagbọ-ododo si ohun ti o pamọ ni 
dandan, yoo si mu un gbafa fun ẹsin ti o tọ, ati didahun 
ipe adamọ, ati imọ inu ti o jẹ ti adamọ ... ati pe ti eniyan 
ba pa eleyii ti adamọ rẹ yoo bajẹ, yoo si subu si ipo 
ẹranko alailesọrọ. 

Ati pe a o ri i mu jade ninu eleyii pe sise ẹsin -eyi 
ti o fi ẹyin ti sise Ọlọhun ni ọkan pẹlu Tawhiid, ati sisin 
IN ni ibamu pẹlu ohun ti O se lofin- ohun kò se e ma ni ni 
1 fun isẹmi, nitori ki eniyan o le baa ti ara rẹ mu ijọsin rẹ 
fun Ọlọhun, Oluwa gbogbo ẹda sẹ, ati nitori atiri oriire 
Rẹ, ati lila Rẹ, nibi iparun, wahala, ati oriibu ni ile 
mejeeji, ati pe ohun kò se e ma ni ni i fun pipe agbara ti 
ọpọlọ ninu eniyan; tori naa pẹlu rẹ nikan ni yoo fi ni 
laakaye ti yoo yo kikundun rẹ, ati pe lai kò si i, kò ni i le 
ri awọn ohun ilepa rẹ ti o ga ju. 

Ohun ni ohun kò see ma ni fun sise afọmọ ẹmi, ati 
sise atunse agbara ọkan, nigba ti o se pe awọn aanu ti o 
dara a maa ri aaye ti o fẹ ninu ẹsin, ati ibumu ti orisun rẹ 


63 


ki i gbẹ, eyi ti yoo ti maa ri ohun ti n wa. 

Ohun ni ohun kò see ma ni lati pe agbara erongba, 
latari ohun ti yoo fi se atilẹyin fun un ninu awọn ohun ti i 
maa n mu ni gbera, ti i si maa n ta eniyan nidi kan; a si 
maa daabo bo wọn pẹlu awọn ohun ti a fi maa n se atako 
fun awọn ohun ti i maa n mu 'ni sọ ireti nu, ti i si maa n 
mu ni jakan. 

Nipa bẹẹ, ti ẹnikan ba wa ti n sọ pe: Dajudaju 
olubániyànse ni eniyan ninu adamọ rẹ, o yẹ ki awa naa o 
sọ pe: k Dajudaju olusẹsin ni eniyan ninu adamọ rẹ ?). 
Nitori pe agbara meji ni eniyan ni: Agbara imọ irori, ati 
agbara erongba, bẹẹ ni oriire rẹ ti o pe rọ mọ pipe agbara 
rẹ mejeeji, ti imọ, ati ti erongba. Ati pe pipe agbara imọ 
kò ni i sẹlẹ afi pẹlu mimọ ohun ti n bọ yii: 

1- Mimọ Ọlọhun, Ẹlẹda, Olurọnilọrọ, Ẹni ti O da 
eniyan nigba ti kò jẹ nnkan kan, ti O si da idẹra Rẹ bo o. 

2- Mimọ awọn orukọ Ọlọhun, ati awọn iroyin Rẹ, 
ati ohun ti o jẹ ọranyan fun Un -mimọ ni fun Un- ati oripa 
awọn orukọ wọnyi lori awọn ẹru Rẹ. 

3- Mimọ ọna ti i maa n gbe eniyan lọ si ọdọ Rẹ - 
mimọ ni fun Un-. 

4- Mimọ awọn ikuna ati awọn isoro ti i maa n di 
eniyan lọna atimọ ọna yii, ati ohun ti i maa n gbe eniyan 
lọ sidi rẹ ninu awọn idẹra nla. 

5- Mimọ ẹmi ara rẹ ni paapaa mimọ, ati mimọ 
ohun ti n bukaata, ati ohun ti yoo tun un se tabi ti yoo ba 


64 


a jẹ, ati mimọ ohun ti o se akojopọ rẹ ninu awọn daadaa 
ati awọn abuku. 

Nitori naa pẹlu mimọ awọn nnkan marun-un yii ni 
eniyan yoo pe agbara rẹ ti imọ, ati pe pipe agbara ti imọ 
ati ti erongba kò le e sẹlẹ afi pẹlu sise amojuto awọn iwọ 
Ọlọhun -mimọ ni fun Un- lori ẹru, ati sise e ni ti afọmọ, 
ati ododo, ati isiti, ati titẹle ilana Rẹ, ati ni ti riri idẹra Rẹ 
ti O se le e lori, bẹẹ ni kò si ọna kan lati pe awọn agbara 
mejeeji yii afi pẹlu iranlọwọ Rẹ, nitori naa o ni bukaata lọ 
sidi pe ki O fi ọna mọ ọn lọ si oju-ọna ti o tọ, eyi ti o fi 
awọn ẹni-Rẹ mọna lọ sidi rẹ. 

Lẹyin ti a ti mọ pe dajudaju ẹsin otitọ ni atilẹyin ti 
Ọlọhun fun ọlọkan-ọ-ọjọkan awọn agbara ti ẹmi, -bakan 
naa- ẹsin naa tun ni ẹwu irin ti i maa n daabo bo awujọ, 
idi ni pe isẹmi awọn eniyan kò le e duro afi lori iranra- 
ẹni-lọwọ laarin awọn ero rẹ, ati pe iranra-ẹni-lọwọ yii kò 
le e sẹlẹ afi pẹlu eto kan ti yoo maa to ajọsepọ wọn, ti 
yoo si maa la awọn ọranyan wọn; ti yoo si maa sọ awọn 
ẹtọ wọn, ati pe eto yii kò le e rọrọ kuro lọdọ ijọba kan ti o 
jẹ agbeni-nija, adẹrubani, ti yoo maa le ẹmi jinna si titẹ 
eto naa mọlẹ, ti yoo si maa se e ni ojukokoro nipa sisọ ọ, 
ti yoo si mu ki bibabara rẹ o bẹ ninu awọn ọkan, ti yoo si 
maa kọ titẹ awọn iyi rẹ mọlẹ. Njẹ ki ni ijọba yii? Mo fọ 
ẹsi pe: KÒ si agbara kan lori ilẹ ti o fi agagbaga pẹlu 
agbara sise ẹsin, tabi ti o sunmọ ọn nipa sise onigbọwọ 
sise apọnle eto naa, ati sise agbatẹru ki awujọ o di mọra 


65 


wọn, ki eto rẹ o si duro sinsin, ki awọn okunfa isinmi, ati 
ti ifayabalẹ o si papọ ninu rẹ. 

Asiri eleyii ni pe eniyan yatọ si awọn ẹda ti n sẹmi 
yoku, nipa pe awọn isipopada rẹ ati awọn isesi rẹ eyi ti n 
se pẹlu ẹsa rẹ, nnkan kan ti kò se e gbọ, ti kò si se e ri ni 
n se oludari rẹ, nnkan naa kò si jẹ nnkan kan bi ko se 
adisọkan ti igbagbọ-ododo ti n se atunse ẹmi, ti i si n se 
afọmọ awọn orike. Nitori naa ẹni ti a n dari titi laelae 
pẹlu adisọkan ti o dara tabi eyi ti kò dara ni eniyan, tori 
naa ti adisọkan rẹ ba ti dara gbogbo nnkan ni yoo dara 
lara rẹ, ti o ba si bajẹ gbogbo nnkan l'o bajẹ. 

Adisọkan, ati igbagbọ-ododo, mejeeji ni oluse- 
akiyesi ti ara ẹni, ati pe awọn mejeeji -gẹgẹ bi a ti n se 
akiyesi ni ara awọn eniyan lapapọ- orisi meji ni wọn: 

- Nini igbagbọ si iyi ajulọ, ati apọnle eniyan, ati 
ohun ti o jọ bẹẹ ninu awọn itumọ ti o ga, eyi ti oju maa n 
ti awọn ẹmi ti o ga lati tako awọn ohun ti i maa n pe ni lọ 
sidi rẹ, koda bi a gba a kuro lọwọ awọn ọranyan ti ode, 
ati awọn isinmi ti nnkan ile-aye. 

- Ati nini igbagbọ si Ọlọhun -mimọ ati giga ni fun 
Un- ati pe dajudaju Olufojusi awọn ohun ti o pamọ ni I, 
O mọ ikọkọ ati ohun ti o pamọ gan-an, ofin Sharia n gba 
agbara ijọba rẹ lati ara asẹ Rẹ ati kikọ Rẹ, ti awọn ifura si 
i maa n gbina pẹlu titiju Rẹ, yala ni ti nini ifẹ Rẹ tabi ni ti 
ibẹru Rẹ, tabi nitori mejeeji lapapọ ... kò si si aniani pe 
iru igbagbọ yii ni o ni agbara ju ninu orisi mejeeji ni ijọba 


66 


lori ẹmi eniyan, ati pe oun ni o le koko ju ninu mejeeji ni 
atako fun awọn iji lile ti ifẹkufẹ ọkan ati yiyipada awọn 
igbọrandun ọkan, bẹẹ ni oun ni o yara wọle ju si awọn 
ọkan gbogbo eniyan ati ti awọn ẹni-pataki. 

Nitori idi eleyii ni ẹsin se jẹ abaya-gbaagbaa ti o 
loore ju fun dide ibasepọ laarin awọn eniyan lori awọn 
ofin isedeedee ati ododo, eyi l'o si mu un jẹ ohun ti kò 
see ma ni fun awujọ; nitori naa kò si iyalẹnu ti ẹsin ba bọ 
si aaye ọkan ninu ara lara ijọ. 

Ati pe ti ẹsin lapapọ ba jẹ ohun ti o ni ipo yii, ti o si 
jẹ pe ohun ti a n ri ni oni yii ni pipọ awọn ẹsin ati awọn 
ilana ninu ile-aye yii, ati pe o ri pe gbogbo ijọ kọọkan n 
dunnu pẹlu ohun ti wọn ni lẹsin, wọn si n di i mu, njẹ 
ewo ni ẹsin otitọ, eyi ti yoo mu ki ẹmi eniyan o ri ohun ti 
n wa? Ati pe ki ni awọn ofin ti yoo mu ni mọ ẹsin oftitọ?. 


ee 


67 


AWỌN OFIN TI YOO MU ENIYAN MỌ ẸSIN 
OTITỌ 

Gbogbo oni-ilana kan a maa ni adisọkan pe ilana 
oun ni otitọ, ati pe gbogbo awọn olutẹle ẹsin kan a maa ni 
adisọkan pe ẹsin awọn ni ẹsin ti o dara ju, ati ọna ti o 
duro sinsin ju. Ati pe nigba ti o ba bi awọn olutẹle awọn 
ẹsin eke, tabi awọn olutẹle awọn ilana ti eniyan, ti o jẹ 
atọwọda leere nipa ẹri lori awọn adisọkan wọn; wọn yoo 
maa se ẹri pẹlu pe awọn ba awọn baba awọn lori oju-ọna 
kan, ori awọn oripa wọn si ni awọn n tọ, lẹyin naa wọn a 
maa sọ awọn itan kan, ati awọn iroyin kan ti ọna ti wọn 
gba wa kò gun rege; ati pe awọn ohun ti wọn ko sinu kò 
bọ lọwọ awọn abuku ati alebu, wọn a si maa gbe ara le 
awọn iwe kan ti wọn jogun, eyi ti a kò mọ ẹni ti o sọ ọ 
Ilọrọl, tabi ẹni ti o kọ ọ, tabi ede wo ni wọn fi kọ ọ ni 
akọkọ, tabi ilu wo ni a ti ri i; kò tilẹ jẹ nnkan kan bi kò se 
ohun ti a ropọ mọra wọn, ti a wa kojọ, ti o wa tobi, ti 
awọn ti wọn de lẹyin si jogun rẹ, lai kò se iwadi-ijinlẹ 
kan ti yoo mu 'ni mọ ọna ti o gba wa, ti yoo si se ayẹwo 
ohun ti o ko sinu. 

Ati pe awọn iwe ti a kò mọ nipa wọn wọnyi, ati 
awọn iroyin, ati awokọse ti afọju yii, kò tọ ki o jẹ awijare 
ninu ọrọ awọn ẹsin, ati awọn adisọkan. Tori naa njẹ ohun 
otitọ ni gbogbo awọn ẹsin eke, ati awọn ilana ti o jẹ ti 
awọn eniyan wọnyi, tabi ibajẹ?. 

Kò see se ki o jẹ pe gbogbo rẹ wa lori otitọ, nitori 


68 


pe ọkan soso ni otitọ, ki i pọ, bẹẹ ni kò see se pe ki 
gbogbo awọn ẹsin eke, ati awọn ilana ti o jẹ ti eniyan 
wọnyi o jẹ pe lati ọdọ Ọlọhun ni wọn ti wa, tabi ki o jẹ 
ododo; tori naa ti awọn ẹsin ba pọ -ti otitọ si jẹ ọkan- njẹ 
ewo ninu rẹ ni otitọ? Tori idi eleyii, dandan ni ki a mọ 
awọn ofin kan ti a o maa fi mọ ẹsin ododo yatọ si ẹsin 
ibajẹ, nitori naa ti a ba ti ri awọn ofin wọnyi ti o dọgba 
lori ẹsin kan, a o mọ daju pe oun ni otitọ, ati pe ti awọn 
ofin wọnyi, tabi ọkan ninu wọn ba ti daru lori ẹsin kan, a 
o mọ daju pe ibajẹ ni 1. 

Awọn ofin ti a o maa fi mọ iyatọ laarin ẹsin otitọ 
ati ẹsin ibajẹ: 

Alakọkọ ni pe: Ki ẹsin naa o jẹ pe ọdọ Ọlọhun l'o 
ti wa, ki O sọ ọ kalẹ gba ọwọ malaika kan ninu awọn 
malaika Rẹ, fun ojisẹ kan ninu awọn ojisẹ Rẹ, ki o le baa 
fi jisẹ fun awọn ẹru Rẹ; nitori pe ẹsin otitọ ni ẹsin 
Ọlọhun, ati pe Ọlọhun -mimọ ni fun Un- ni Ẹni ti I maa 
N san ni lẹsan, ti yoo si se isiro fun awọn ẹda ni ọjọ 
igbende lori ẹsin ti O sọ kalẹ fun wọn. Ọlọhun t'O ga sọ 


pe: 
GBAA Iprhu jit IWA OR J lodi Od JI lọ eijiROt£j) 
7 IRAYAATTRFRONRUA YAA 561 Ayeá3sA tipIgI lọ 
.1163 :doUf eA 1 (JPAto PANPGKA LIDÁL$EGIA 
€ Dajudaju Awa ransẹ si ọ gẹgẹ bi a ti se ransẹ si 
Nuuhu, ati awọn anabi lẹyin rẹ, A si tun ransẹ si 
Ibraahiim, ati Ismaa'i til, ati Ishaaq, ati Ya'aquub, ati 


69 


awọn arọmọdọmọ ÍrẹlJ, ati Isa, ati Ayyuub, ati Yuunus, ati 
Haaruun, ati Sulaiman, A si fun Daawuuda ni 2abuura 
ISuuratun-Nisaa"i:: 1631. Ọlọhun -mimọ ni fun Un- tun sọ 


pe: 
ÍÚỌNDÙ NJINJOÔON JJọyÀ o LjI4 ibá fitfpéD(d£) 
.25 :((dibf LA 1 ( LK 

(CAti pe Awa kò ran ojisẹ kan nisẹ siwaju rẹ, afi ki 
A ransẹ si i pe dajudaju kò si ọba kan ti o tọ lati jọsin fun 
lododo yatọ si Emi, nitori naa ẹ maa sin Mi )? ISuuratul- 
Anbiyaa": 251. Lori eleyii, ẹsin yowu ti ẹnikan ba mu wa, 
ti o si fi i ti si ọdọ ara rẹ yatọ si ọdọ Ọlọhun, kò si ibuyẹsi 
pe ẹsin ibajẹ ni 1. 

Ẹlẹẹkeji ni: Ki o maa pepe lọ sidi sise Ọlọhun - 
mimọ ni fun Un- ni ọkan soso ninu ijọsin, ati sise ẹbọ 
sise si Ọlọhun ni eewọ, ati sise awọn okunfa ti i maa n fa 
ni lọ sidi rẹ leewọ, tori pe ipepe lọ sidi sise Ọlọhun ni 
àásô -Tawhiid- ni ipilẹ ipepe gbogbo awọn anabi ati 
awọn ojisẹ, ati pe gbogbo anabi kọọkan l'o sọ fun awọn 
ìjọ rẹ pe: N 

./3 :2 f22 FONA 1( P$ NDUJIBFd7f fd 

(CẸ maa sin Ọlọhun, ẹ kò ni ọlọhun kan yatọ si 15 
ISuuratul Aaraaf: 73l. Nitori naa ẹsin yowu ti o se 
akojọpọ sise ẹbọ si Ọlọhun sinu, ti o si n fi ẹni ti o yatọ si 
Ọlọhun bi anabi kan, tabi malaika kan, tabi woli kan, se 
orogun fun Un, ẹsin ibajẹ ni i, koda bi awọn ẹni ti n se e 
fi ara wọn ti si ọdọ anabi kan ninu awọn anabi. 


70 


Ẹlẹẹkẹta ni: Ki o jẹ ohun ti o dọgba pẹlu awọn 
ipilẹ ti awọn ojisẹ Ọlọhun pepe lọ sidi rẹ; ninu ijọsin fun 
Ọlọhun ni Oun nikan, ati ipepe lọ si oju-ọna Rẹ, ati sise 
ẹbọ sise ni eewọ, ati sisẹ awọn obi mejeeji, ati pipa ẹmi 
lai tọ ọ, ati sise awọn ibajẹ ni eewọ; eyi ti o han ninu rẹ 
ati eyi ti o pamọ. Ọlọhun - -giga ni fun Un- sọ pe: 

(ÚJÚỌNDÙ NJINJỌÔOA JJọyÀ o LjI4 Iba jitfp?Dd£á) 
.25 :(tihy LA 1 ( LcG 

(CAti pe Awa kò ran ojisẹ kan nisẹ siwaju rẹ, afi ki 
A ransẹ si 1 pe dajudaju kò si ọba kan ti o tọ lati jọsin fun 
lododo yatọ si Emi, nitori naa ẹ maa sin Mi )? ISuuratul- 
Anbiyaa": 251. Ọba ti ẹyin Rẹ gbọn-un-gbọn, tun sọ pe: 
dáiT NJHfÁeTùÙkÚLDù áùìẹ$tò Lp (GAA G£cyp) 

ÚÁ DẸí dẹ nfeeLj DLṣÚd$i JIBEUFOJREÙÀ dir'ooLIBIAGR 
ÙYf L29 ORI ?. if FWEÙÀÁ LJhéf£dájjerí di$ offdf fAelk 
.JI51 :HEHIF PAR 16LADEBELNJIBEE A GIRS5 ol£€b 

c Sọ pe: Ẹ wa ki n ka ohun ti Oluwa yin se leewọ 
le yin lori -fun yin- pe: Ẹ kò gbọdọ fi nnkan kan se 
orogun pẹlu Rẹ, ki ẹ si maa se daadaa si awọn obi Íyinl 
mejeeji, ẹ kò si gbọdọ maa pa awọn ọmọ yin nitori osi, 
Awa ni A O maa pese fun ẹyin ati awọn, ẹ si ma se maa 
sun mọ awọn ibajẹ eyi ti o han ninu wọn ati eyi ti o 
pamọ; ẹ si ma se maa pa ẹmi ti Ọlọhun se pipa rẹ leewọ 
afi pẹlu ododo, awọn wọnyi ni O fi pa yin lasẹ; ki ẹ le baa 
se laakaye )? ISuuratu l'An'aam :1511J. Ọlọhun t'O ga tun 
sọ pe: 


71 


Libebif LjoLjisiyárujjá LHIẸ DILID?LLHEWJA) 
.45 ::2CPef OA 16LNisIrir 
€c Si beere ni ọdọ awọn ti A ti ran nisẹ siwaju rẹ 
ninu awọn ojisẹ Wa. Njẹ Awa wa se ọlọhun mìíran kan 
lẹyin Ọba Alaanujulọ ti wọn yoo maa sin bi? 0) ISuuratu4 
?ukhruf: 451. 

Ẹlẹẹkẹrin ni: Ki o ma jẹ ohun ti o tako ara rẹ, ki 
apa kan rẹ o si ma se jẹ ohun ti o yapa si omiran, nitori 
naa ki o ma se pa nnkan kan lasẹ, lẹyin naa ki o tu u ka 
pẹlu asẹ mìíran, ki o si ma se nnkan kan leewọ, lẹyin naa 
ki o se ohun ti o jọ ọ ni ẹtọ lai kò nidi, ki o si ma se se 
nnkan kan ni eewọ, tabi ki o se e ni ẹtọ fun awọn eniyan 
kan, lẹyin naa ki o se e ni eewọ fun awọn mìíran. Ọlọhun 
-giga ni fun Un- sọ pe: 

NjẹsfífùnÀ Yf e$ fig Lji1 gẹ AA LẸIIF LFEBÒÙLD! 
.I82. :dẸUf LA 1 (J9Ẹ ££iFPf 
cc Wọn kò wa ni ronu nipa Al-Qur'aani ni? Bi o ba 
jẹ pe lati ọdọ ẹni ti o yatọ si Ọlọhun l'o ti wa ni, dajudaju 
wọn o ba ri ọpọlọpọ iyapa-ọrọ ninu rẹ ) ISuuratun- 
Nisaa':: 821. 

Ẹlẹẹkarun-un ni: Ki ẹsin naa o se akojọpọ ohun ti 
yoo maa sọ ẹsin awọn eniyan, iyi wọn, nnkan-ini wọn, 
awọn ẹmi wọn, ati awọn arọmọdọmọ wọn fun wọn, pẹlu 
ohun ti n se ni ofin ninu awọn asẹ ati awọn ohun ti n kọ, 
ati awọn ihanileti ÍrẹJ, ati awọn iwa ti yoo maa sọ awọn 
ohun akotan marun-un wọnyi. 


72 


Ẹlẹẹkẹfa ni: Ki ẹsin naa o jẹ ikẹ fun awọn ẹda nibi 
abosi awọn ẹmi wọn, ati abosi apa kan wọn si omiran, 
yala abosi yii jẹ ti titẹ awọn ẹtọ mọlẹ ni o, tabi dida gbe 
ọwọ le awọn oore, tabi pẹlu ki awọn ẹni-nla o maa si 
awọn ẹni-yẹpẹrẹ lọna, Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ l'Ẹni ti 
N fun'ni niroyin nipa aanu ti Tawraata -Majẹmu Laelae- 
ti O sọ kalẹ fun Musa "ki ọla Ọlọhun o maa ba a" kojọ 
sinu pe: ii 
àáFÙNkefP LOSA GAU FPD/u afÌTÁdẸFẸ KẸ dÀÁ) 

.1154 :2 f4J LOR 1( LAagòbie! Da IHDIHUPA 
€c Nigba ti ibunu naa si rọlẹ fun Musa, o gbe awọn 
walaa naa, imọna ati aanu si n bẹ ninu akọsilẹ rẹ fun 
awọn ẹni ti wọn n bẹru Oluwa wọn), ISuuratul-A 'araaf: 
1541. Ọlọhun -mimọ ni fun Un- tun sọ l'Ẹni t'O N fun'ni 
niroyin nipa riran Anabi Isa "ki ọla Ọlọhun o maa ba a" 
nisẹ pe: 
.91. :GEKPA 1 (IdiPA 7. HORENWARIA) 

€c Ati nitori ki A le baa se e ni arisami fun awọn 
eniyan ati aanu )?) ISuuratu Maryam: 21J. Ọba ti ẹyin Rẹ 
gbọn-un-gbọn, tun sọ nipa Anabi Saalih, "ki ọla Ọlọhun 
o maa ba a", pe: 

idi NIJEIHKA Olo LjIfIPÙ 22KHI LDIREOLUPGyG)! 
.163 :PNJOA 14 

(cO sọ pe: Ẹyin eniyan mi, Ẹ fun mi niroyin, njẹ ti 
mo ba jẹ ẹni ti o wa lori alaye lati ọdọ Oluwa mi, ti O si 
fun mi ni ikẹ lati ọdọ Rẹ..? 2 ISuuratu Huud: 631. Ọlọhun 


73 


ti O ga ni Olusọrọ, tun sọ pe: 
LPAN €LikffidôfftioA dis ANjdir pf LjlfeùuA) 
.I82 :da Úf 
c€ Awa N sọ ohun ti o jẹ iwosan kalẹ ninu Al- 
Qur'aani ati ikẹ fun awọn onigbagbọ-ododo )? ISuuratul- 
Israa"i: 821. 

Ẹlẹẹkeje ni: Ki o se akojọpọ ifinimọna lọ sidi ofin 
Ọlọhun, ati fifi eniyan mọna lọ sidi erongba Ọlọhun lori 
rẹ, ati fifun un ni iroyin nipa ibo l'o ti wa, ati pe ibo ni 
ibupadasi rẹ? Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ l'Ẹni ti N fun'ni 
niroyin nipa Tawraata -Majẹmu Laelae- pe: 

.844 :tOGFUÀA 1(... ORA 8PNIGbstfo/faf d$rkudi 

c Dajudaju Awa ti sọ At-Tawraata kalẹ, imọna wa 
ninu rẹ ati imọlẹ )? ISuuratul-Maa'idah: 44J. Ọlọhun ti 
ọrọ Rẹ ga, tun sọ nipa Injiila -Bibeli- pe: 

.46 :UHELeA 1( eRAAPNNSyanILJ IRIRA ) 

c Awa si fun un ni Injiila -Bibeli- imọna wa ninu 
rẹ ati imọlẹ 0) ISuuratul-Maa'idah: 461. Ọlọhun ti ẹyin Rẹ 
gbọn-un-gbọn, tun sọ nipa Al-Qur'aani alapọnle pe: 
TÙHARf LPSÙL 1 (GS of LIPA 4PIHIIBNAR o yi emi Hf ÀAj 

.03 

ccOun ni Ẹni ti O ran Ojisẹ Rẹ pẹlu imọna, ati ẹsin 
ododo )? ISuuratut-Tawbah: 331. Ati pe ẹsin otitọ ni eyi ti 
o se akojọpọ ifinimọna lọ sidi ofin Ọlọhun, ti yoo si maa 
mu ki ẹmi o ni aabo, ati ifayabalẹ, nigba ti o se pe yoo 
maa le gbogbo iroyiroyi jinna si i, ti yoo si maa fọ esi 


74 


gbogbo ibeere, ti yoo si maa se alaye gbogbo ohun ti o ru 
ti i ru ni loju. 

Ẹlẹẹkẹjọ ni: Ki o maa pepe lọ sidi awọn iwa, ati 
isẹ alapọnle, gẹgẹ bi otitọ, isedọgba, ifọkantan, ati itiju, 
ati sisọ abẹ, ati lilawọ, ki o si maa kọ awọn ti kò dara 
wọn, gẹgẹ bi sisẹ awọn obi mejeeji, ati pipa ẹmi, ati sise 
awọn ibajẹ ni eewọ, ati irọ, ati abosi, ati agbere, ati ahun, 
ati ẹsẹ. 

Ẹlẹẹkẹsan ni: Ki o mu oriire sẹlẹ si ẹni ti o ba gba 
a gbọ, Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 

.D-1 :NPIOA 1(TITR LPIIf lládátí$ttjdi?NJ) 

c€ Tọọ Haa. A kò sọ Al-Qur'aani yii kalẹ fun ọ 
nitori ki o le ba se oriibu ?) ISuuratu Tọọ Haa: l-2l1. Ki o 
si jẹ ohun ti o se deedee pẹlu adamọ ti o dara: 

.B0 :DEIf LOPA 1 ( 6joro dúf OODÙRf Yf K'OCD) 

c€ Adamọ Ọlọhun eyi ti O pilẹ da awọn eniyan le 
lori ?) ISuuratur-Ruum: 30J. Ki o si se deedee pẹlu 
laakaye ti o gbadun, nitori pe ẹsin otitọ ni ofin Ọlọhun, 
bẹẹ ni laakaye ti o gbadun ni ẹda Ọlọhun, ohun ti kò si 
see se ni ki ofin Ọlọhun o yapa si ẹda Rẹ. 

Ẹlẹẹkẹwa ni: Ki o maa tọka si ododo, ki o si maa 
se ikilọ nibi ibajẹ, ki o si maa se amọna lọ sidi imọna, ki 
o si maa le'ni nibi anu, ki o si maa pe awọn eniyan lọ si 
oju-ọna ti o tọ, ti kò si lilọpọ ninu rẹ, tabi aitọ; Ọlọhun 
t'O ga sọ l'Ẹni ti N fun'ni niro nipa awọn alujannu, pe 
nigba ti wọn gbọ Al-Qur'aani, apa kan wọn sọ fun apa 


75 


kan, pe: 
Ljùháidáf9í dI1 AdẸrhh jl fenijff$ i; dúdíjáío6) 

.B0 :2 (OÙF LONA 1 (TER d£JOT Ì IA ṣolf Ì Ig! FRỌNJO 

(CẸyin eniyan wa, dajudaju awa gbọ tira kan ti a sọ 
kalẹ lẹyin Musa, ti o n jẹri ododo fun ohun ti o ti siwaju 
rẹ, o n fi ni mọna lọ sibi otitọ ati si oju-ọna ti o tọ 
ISuuratul-Ahqaaf: 30J. Nitori naa kò ni i maa pe wọn lọ 
sibi ohun ti oriibu wọn wa ninu rẹ. Ọlọhun -giga ni fun 
Un- sọ pe: 

.D-1 :NPIOA 1(TITR LPIIf Ilddát$ttjdi/N)) 

d Tọọ Haa. A kò sọ Al-Qur'aani yii kalẹ fun ọ ki o 
le ba se oriibu 0 ISuuratu Tọọ Haa: Il-2l. Kò si gbọdọ 
maa pa wọn lasẹ pẹlu ohun ti iparun wọn wa ninu rẹ. 
Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: ii 
.l29 :GẸIA LÁ 1 ( ff Bhh g Yf LDUẸHIJNRKÙÀ ) 

c Ẹ kò si gbọdọ pa ara yin, dajudaju Ọlọhun jẹ 
Alaanu si yin ? ISuuratun-Nisaa'i: 29J. Kò si gbọdọ maa 
se iyatọ laarin awọn olutẹle e, latari ẹya, tabi awọ, tabi 
iran IwọnJ. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
yRIjA ffeT DRÍÀT MA eJRLRHIBH(IPAId?- dí €jo6) 
:Keno!f LA 1 € ob GERAYT LODRIOYT Rig BEDI bíÁtedht 

13 

c€ Ẹyin eniyan dajudaju Awa se ẹda yin lati ara 
ọkunrin ati obinrin kan, A si se yin ni ẹya ati oniran-ran, 
ki ẹ le baa maa mọ ara yin. Dajudaju ẹni ti o ni apọnle ju 
ninu yin lọdọ Ọlọhun ni ẹni ti n paya IRẹJ ju ninu yin, 


76 


dajudaju Ọlọhun ni Oni-mimọ, Oni-mimọ nipa gbogbo 
nnkan )? ISuuratul-Hujraat: 13Jl. Nitori naa osunwọn ti a 
kakun fun sise ajulọ ninu ẹsin otitọ ni ibẹru Ọlọhun. 
Lẹyin ti a ti se afihan awọn ofin ti o maa fi se iyatọ 
laarin ẹsin otitọ ati ẹsin ibajẹ -ti mo si ti fi ohun ti o wa 
ninu Al-Qur'aani alapọnle se ẹri-ọrọ fun un ninu ohun ti 
n tọka si awọn ofin wọnyi lapapọ fun awọn ojisẹ ti wọn 
jẹ olododo, awọn ti a ran lati ọdọ Ọlọhun- nitori naa ninu 
ohun ti o dọgba ni ki a se afihan awọn ipin awọn ẹsin. 


ee 


7? 


AWỌN IPIN AWỌN ẸSIN 

Ọna meji ni awọn eniyan pin si ni ibamu pẹlu 
awọn ẹsin wọn: 

Apa kan ni iwe kan, ti a sọ kalẹ lati ọdọ Ọlọhun, 
gẹgẹ bi awọn Yahuudi -Ju- ati awọn alagbelebu - 
Christians- ati awọn Musulumi, nitori naa latari aisisẹ 
awọn Yahuudi -Ju- ati awọn alagbelebu -Christian- pẹlu 
ohun ti o wa ninu awọn iwe wọn, ati nitori mimu ti wọn 
mu awọn eniyan ni awọn oluwa lẹyin Ọlọhun, ati nitori 
pipẹ ti igba pẹ ... awọn iwe wọn ti Ọlọhun sọ kalẹ fun 
awọn anabi wọn sọnu, nitori naa awọn olumọ wọn kọ 
awọn iwe kan fun wọn, ti wọn purọ pe ọdọ Ọlọhun ni 
wọn ti wa, sugbọn ti o se pe ki i se ọdọ Ọlọhun l'o ti wa, 
afọpọlọhun awọn asebajẹ, ati yiyi ọrọ pada awọn olutayọ- 
aala lasan ni 1. 

Sugbọn iwe. awọn. Musulumi... fAl-Qur'aani 
alapọnlejl oun ni opin awọn tira Ọlọhun nipa dide, oun si 
ni o nipọn ni tita ni koko, Ọlọhun si se agbatẹru sisọ rẹ, 
ati pe kò fi eleyii ti si ọdọ awọn eniyan; Ọlọhun -giga ni 
fun Un- sọ pe: 

.l9 :enolf LA 1 ( LADEBI NJA eHI d$LJ pLji) 

c€ Dajudaju Awa ni a sọ iranti naa kalẹ, ati pe 
dajudaju Awa ni Olusọ rẹ "0 ISuuratul-Hijr: 91. Nitori naa 
ohun ti a sọ sinu awọn igbaaya ati si inu awọn iwe ni i se, 
tori pe oun ni iwe ikẹyin, eyi ti Ọlọhun se akojọpọ imọna 
fun eniyan si inu rẹ, O si se e ni awijare le wọn lori titi di 


78 


ọjọ igbende, O si kọ akọọlẹ sisẹku fun un, O si pese awọn 
ti yoo maa pa awọn ofin rẹ mọ, ti wọn yoo si maa gbe 
awọn harafi rẹ duro fun un ni gbogbo igba, ti wọn yoo si 
maa sisẹ pẹlu ofin rẹ, ti wọn yoo si gba a gbọ ni ododo; 
ati pe alekun alaye nipa iwe alapọnle yii yoo wa laipẹ 
ninu ẹsẹ ọrọ kan ti n bọ. 

Ipin kan kò si ni iwe kan, ti a sọ kalẹ lati ọdọ 
Ọlọhun, bi o tilẹ jẹ pe wọn ni iwe kan ti wọn n jogun 
lọwọ ara wọn, ti wọn n fi i ti si ọdọ ẹni ti o ni ẹsin wọn; 
gẹgẹ bi awọn ẹlẹsin Hindu, ati awọn Majuusi -olusin-ina- 
ati awọn ẹlẹsin Budda ati awọn ọmọlẹyin kunfuushisiin, 
ati gẹgẹ bi awọn Larubaawa siwaju ki a to gbe Anabi 
Muhammad "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" dide. 

Ati pe kò si ijọ kan afi ki o jẹ pe wọn ni imọ kan, 
ati isẹ kan, ni odiwọn ohun ti yoo mu wọn maa ri awọn 
anfaani wọn ti ile-aye, bẹẹ ni eyi wa ninu ifinimọna ti 
gbogbogboo, eyi ti Ọlọhun se fun gbogbo eniyan, koda 
fun gbogbo ẹranko, gẹgẹ bi I ti I maa N fi ọna mọ ẹranko 
lọ sibi fifa ohun ti yoo se e ni anfaani ninu ounjẹ, ati ohun 
mimu, ati titi ohun ti yoo ni i lara danu, ati pe dajudaju 
Ọlọhun ti se ẹda ifẹ eleyii, ati ikorira t'ọhun si i lara, 
Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 

àfùr$efpí HÁ.3ÀÁ 55IB4 Rf.I at Illen$ do) 
.8-1:Ù BITIOÁ1 
ccSe afọmọ orukọ Oluwa rẹ, Ọba Olugaju. Ẹni ti O 
da ẹda ti O si se e ni dọgba. Ẹni ti O si pebubu lẹdal ti O 


79 


si fi i mọna ?? ISuuratul-A'alaa: 1-3I. Anabi Musa "ki ọla 
Ọlọhun o maa ba a" si sọ fun Fir'auna, pe: 
.Lso :NP IPA 1 ( 3PNIANIP£OT yi Ì C2Tí Hf díp) 

ccOluwa wa ni Ẹni ti O se ẹda gbogbo nnkan, lẹyin 
naa ti O tọ ọ sọna )" ISuuratu Tọọ Haa: 50JI. Anabi 
Ibraahiim, Al-Khaliil, "ki ọla Ọlọhun o maa ba a", sọ pe: 

.178 :de2TDf LP 1 (LIÍPArBÔIJPA HI) 

c€ Ẹni ti O da mi, Oun ni yoo fi ọna mọ mi ? 
ISuuratu Shu'araa": 78lJ. O si n bẹ ninu ohun ti o ye 
gbogbo onilaakaye -ti o ni iwoyesi ati akiyesi ti o kere ju- 
pe dajudaju awọn olorisirisi ẹsin ni wọn pe ninu awọn 
imọ ti o sanfaani, ati awọn isẹ rere, ju awọn ti wọn ki i se 
ẹlẹsin lọ, kò si si ohun kan ninu oore ti o wa ni ọdọ awọn 
ti ki i se Musulumi ninu awọn olorisirisi ẹsin, afi ki o jẹ 
pe awọn Musulumi ni ohun ti o pe ju u lọ, bẹẹ ni awọn 
ẹlẹsin ni ohun ti kò si ni ọdọ ẹni ti o yatọ si wọn; idi 
eleyii ni pe dajudaju orisi meji ni awọn imọ, ati awọn isẹ: 

Orisi kinni: A maa sẹlẹ pẹlu laakaye, gẹgẹ bi imọ 
isiro, ati ti iwosan, ati ti ẹrọ, bi awọn nnkan wọnyi ti ri ni 
ọdọ awọn ẹlẹsin gbogbo, ni o ri ni ọdọ awọn ti wọn ki i 
se ẹlẹsin, koda awọn ẹlẹsin pe ju ninu wọn, sugbọn ohun 
ti kò see fi laakaye lasan mọ, gẹgẹ bi mimọ nipa Ọlọhun, 
ati mimọ nipa awọn ẹsin, ohun adayanri ni eleyii jẹ fun 
awọn ẹlẹsin, ati pe ohun ti a le fi laakaye se ẹri fun wa 
ninu eleyii, bẹẹ ni awọn ojisẹ fi ọna mọ awọn eniyan, 
wọn si tọka fun wọn lọ sidi bi awọn laakaye ti se se ẹri 


80 


lori eleyii, nitori naa imọ laakaye ati ti ofin Sharia ni i. 

Orisi keji: Ohun ti a kò le e mọ afi pẹlu iroyin 
awọn ojisẹ, -kò si ọna kan ti a le gba ri eleyii ninu awọn 
ọna lakaaye- gẹgẹ bi iroyin nipa Ọlọhun, ati awọn orukọ 
Rẹ, ati awọn iroyin Rẹ, ati ohun ti o wa ni ile ikẹyin ninu 
awọn idẹra, fun ẹnikẹni ti o ba tẹle tiẸ, ati iya fun ẹnikẹni 
ti o ba sẹ Ẹ, ati alaye ofin Rẹ, ati iroyin awọn anabi ti 
wọn siwaju pẹlu awọn ijọ wọn; ati bẹẹ bẹẹ lọ. 


81 


IPO AWỌN ẸSIN TI N BẸ 

Awọn ẹsin ti o tobi ju, ati awọn iwe wọn laelae, ati 
awọn ofin wọn ti o ti pẹ, ti di ohun ti a n dẹdẹ rẹ fun 
awọn onibajẹ, ati awọn alarekare, ati ohun ere fun awọn 
oluyi-nnkan-pada, ati awọn alagabangebe, o si ti di ohun 
ti n kọlu awọn isẹlẹ ẹlẹjẹ, ati awọn ewu nla, titi ti wọn fi 
se afẹku ẹmi, ati awọ wọn, iba se pe a gbe awọn ẹlẹsin 
naa ti akọkọ dide ni, ati awọn anabi wọn ti a n ran nisẹ, 
dajudaju wọn o ba tako wọn, wọn o ba si se aimọ nipa 
wọn. 

Ẹsin Yahuudi -ni oni- ti di akojopọ awọn ilana-isin 
ati awọn asa kan ti kò si ẹmi kan ninu rẹ, tabi isẹmi, ati 
pe -ti a ba tun mu eyi ti a wi yii kuro nibẹ- ẹsin awọn 
arọmọdọmọ kan ni i ti o jẹ ohun adayanri fun awọn ijọ 
kan, ati fun ẹya kan pataki, kò ni isẹ kankan jẹ fun aye, 
bẹẹ ni kò ni ipepe kankan se fun ijọ awọn eniyan, ati pe 
kò ni aanu kan fun ọmọ-eniyan. 

Ati pe ijamba ti se ẹsin yii ninu adisọkan rẹ ti ipilẹ, 
eyi ti o jẹ ami rẹ laarin awọn ẹsin ati awọn ijọ; ti o si jẹ 
asiri agbega rẹ, oun ni adisọkan sise Ọlọhun ni ọkan soso 
ninu ijọsin -Tawhiid- eyi ti Anabi Ibraahiim fi sọ asọtẹlẹ 
fun awọn ọmọ rẹ, ti Ya'aquub naa "ki ọla Ọlọhun o maa 
ba awọn mejeeji" si sọ ọ, ati pe awọn Yahuudi ti mu pupọ 
ninu eyi ti o buru ninu awọn adisọkan awọn ijọ ti wọn ba 
gbe, tabi ti wọn bọ si abẹ imunisin wọn, ati pupọ ninu 
awọn asa iborisa wọn ti oju-dudu, ati pe awọn oni-deedee 


82 


ninu awọn opitan awọn Ju ti jẹwọ eleyii, o wa ninu liwe 
ti o se akotan ọrọ Yahuudil ohun ti itumọ lọ bayii pe: 

c Dajudaju ibarajẹ awọn anabi, ati ibinu wọn, lori 
jijọsin fun awọn oosa n tọka si pe ijọsin fun awọn oosa, 
ati awọn ọlọhun ImìíranÌ jẹ ohun ti o yọ wọ inu ẹmi awọn 
ọmọ Isrẹli, ati pe wọn ti gba awọn adisọkan ti isẹbọ si 
Ọlọhun Ọba, ati ti palapala, dajudaju Talmud -Miṣna- naa 
n jẹri pe ifanimọra kan pataki wa fun awọn Yahuudi ninu 
ibọrisa ?l. 

Talmud -iwe ofin atọwọda, ti awọn Ju n pe ni 
Miṣna- ti Baabil -eyi ti awọn Ju n se afọmọ rẹ de gongo, 
debi pe o see se ki wọn o fun un lọla lori At-Tawraata - 
Majẹmu Laelae- o si jẹ ohun ti o tan ka laarin awọn 
Yahuudi ni ọdun ọgọrun kẹfa ti awọn ẹlẹsin agbelebu, ati 
ohun ti o kun inu rẹ ninu awọn apejuwe ti o ya ni lẹnu 
ninu lilẹ laakaye, ati ọrọ ti kò wulo, ati yiyaju si Ọlọhun, 
ati sise ibajẹ awọn ododo, ati sisere pẹlu ẹsin ati laakaye- 
n tọka si ohun ti awujọ awọn Yahuudi de idi rẹ ni asiko 
naa ninu sisubu laakaye ati bibajẹ adun ẹsin. 

Sugbọn ẹsin agbelebu -Christianity- a dan an wo 
pẹlu atọwọbọ awọn olutayọ-aala, ati yiyi ọrọ ni itumọ 
pada ti awọn alaimọkan, ati ibọrisa awọn Roomu. - 
Roman- ti wọn gba ẹsin agbelebu -Christianity- lati igba 
ibẹrẹ rẹ, ati pe gbogbo eleyii ni o ti di okiti kan; ti a sin 
awọn ẹkọ nla Jesu Kristi si abẹ rẹ, ti imọlẹ sise Ọlọhun ni 





F1 Wo Jewish Encyclpaedia, Vol. KLL (P.7) KLL.. P. 568-69. 


83 


ọkan soso ninu ijọsin -Tawhiid- ati sise afọmọ ijọsin fun 
Ọlọhun si pamọ si ẹyin ẹsu-ojo ti o sokunkun yii. 

Olukọwe kan ti o jẹ alagbelebu -Christian- n sọ 
nipa iru bi adisọkan mẹtalọkan ti se WỌ inu awujọ 
alagbelebu, lati igbẹyin ọdun ọgọrunkẹrin ti bibi Jesu, o 
si sọ pe: Adisọkan pe Ọlọhun Ọkan soso ohun ti a se 
agbegun Rẹ lati ara ohun mẹta ni I, yọ wọ inu isẹmi aye 
ọmọlẹyin Jesu Kristi, ati ero rẹ, lati ida kẹrin ti ikẹyin ti 
ọdun ọgọrun kẹrin, ati pe o sẹku ni adisọkan kan ti ijọba 
fi ọwọ si, ti wọn si gba wọle ni gbogbo origun aye 
ọmọlẹyin Jesu Kristi, bẹẹ ni a kò ka asọ lori idagbasoke 
adisọkan mẹtalọkan ati asiri rẹ afi ni ida keji ti ọdun 
ọgọrun mọkandinlogun ti a ti bi Jesu. 

Ati pe opitan kan ni ode-oni ti o jẹ ẹlẹsin Nasaara n 
sọ ninu iwe kan (Íti n jẹJ; c Itan ẹsin ọmọlẹyin Jesu ni abẹ 
òye imọ ode-oni ) nipa yiyọju ibọrisa ni awujọ awọn 
alagbelebu -Christians- ninu orisirisi aworan ati ọlọkan- 
ọ-jọkan awọ, ati bi awọn ẹlẹsin alagbelebu -Christians- ti 
se gba orisirisi ọna nipa gbigba awọn ọna sise ẹsin, ati 
awọn asa, ati awọn ajọdun, ati awọn akin abọrisa lati ọdọ 
awọn ijọ ati awọn ẹsin ti o jinlẹ ninu ẹbọ sise ni abẹ idajọ 
awokọse, tabi iyanu, tabi aimọkan. O si n sọ pe: c 
Dajudaju ibọrisa ti tan, sugbọn kò i ti ri iparun ti o pe, 
kaka bẹẹ nse l'o yọ wọ inu awọn ẹmi ti gbogbo nnkan si 
tẹsiwaju ninu rẹ ni orukọ ọmọlẹyin Kristi ati ninu asọ rẹ, 
tori naa awọn ti wọn bọra kuro ninu awọn ọlọhun wọn ati 


84 


awọn akin wọn ti wọn si pa wọn ti, wọn ti mu ajẹriku kan 
ninu awọn ajẹriku wọn, wọn si ki i pẹlu awọn iroyin 
awọn ọlọhun, lẹyin naa ni wọn wa se ọlọhun ere kan, 
bayii ni ẹbọ ati ijọsin fun awọn orisa yii ti se bọdi si ọdọ 
awọn ajẹriku ti inu ile wọnyi, ati pe awọn ero igba naa kò 
tilẹ fura titi ti sinsin awọn ajẹriku ati awọn woli fi gbode 
kan laarin wọn, adisọkan tuntun si yọju, oun ni pe awọn 
woli ni awọn iroyin jijẹ ọlọhun, n ni awọn woli ati awọn 
ẹni-mimọ wọnyi ba di ẹda kan ti o wa laarin Ọlọhun ati 
eniyan, wọn si yi awọn orukọ awọn ajọdun ibọrisa pada 
si awọn orukọ tuntun, titi ti ajọdun oorun ti atijọ fi yipada 
si ajọdun ọjọ-ibi Jesu "Christmas" ni ọdun 400 lẹyin bibi 
Jesu li, 

Sugbọn awọn olusin-ina, a ti mọ wọn lati igba ti o 
ti pẹ pẹlu sinsin iran ẹda ohun-kohun, eyi ti o si tobi ju 
ninu rẹ ni ina, ati pe ni ikẹyin, wọn ko ara ro si ori sisin 
in, wọn si n kọ ile isin, ati aaye ijọsin fun un, ati pe awọn 
ile ina si tan ka ni ooro ilu ati ibuu rẹ, gbogbo adisọkan 
ati ẹsin si parẹ yatọ si ijọsin fun ina, ati sise afọmọ oorun, 
ati pe ijọsin ni ọdọ wọn si di ohun ti o tumọ si awọn ọna- 
isin kan, ati awọn awokọse kan, ti wọn n se ni awọn aaye 
kan pataki. 

Olukọ iwe c Ilẹ Iran ni aye awọn Saasaan ?, ti o jẹ 





fl - Wo Rev, James Houstion. Bakter in the History of 
Christionity in the light of Modern. Knowledge. Glassgow, 
1929, oju ewe: 407. 


85 


ọmọ Denmark "Aartahar Kurstin sin" n royin ipo awọn 
asiwaju ẹsin ati awọn isẹ wọn, o si n sọ pe: 

c€ Ọranyan l'o jẹ lori awọn osisẹ wọnyi lati sin 
oorun ni ẹẹmẹrin lojumọ, pẹlu afikun jijọsin fun osupa, 
ina, ati omi, ati pe a pa wọn lasẹ pe wọn kò gbọdọ jẹ ki 
ina naa o ku, ki omi ati ina o si ma se kan ara wọn, ki 
wọn o si ma jẹ ki irin o dogun, nitori ohun mimọ ni irin 
ni ọdọ wọn ?). 

Ati pe dajudaju wọn gba fun jijẹ meji ni gbogbo 
igba, eleyii si di ami isin wọn, wọn si gba ọlọhun meji 
gbọ, ọkan ninu wọn ni imọlẹ, tabi ọlọhun rere, wọn a si 
maa pe e ni: Ahuur Mi;7daa, tabi Ya7daan; ẹlẹẹkeji ni 
okunkun, tabi ọlọhun aburu, oun si ni Aharman, ati pe 
ija kò yee maa bẹ laarin awọn mejeeji, bẹẹ ni gbogbo 
igba ni ogun "laarin wọn". 

Sugbọn ẹsin Budda -ẹsin ti o tan ka ni India, ati 
Asia ti aarin- ẹsin ibọrisa kan ti i maa n gbe orisa lọwọ 
pẹlu rẹ nibikibi ti o ba lọ ni i, a si maa kọ awọn ile-isin, a 
si maa gbe awọn ere "Budda" duro nibikibi ti o ba de si, 
tabi ti o sọ si. 

Sugbọn ẹsin Baraahimah -ẹsin India- o gbayi pẹlu 
ọpọlọpọ ohun ijọsin fun ati awọn ọlọhun, ati pe ibọrisa de 
gongo ni ọdun ọgọrun kẹfa lẹyin bibi Jesu, onka awọn 
ọlọhun si to aadọta ọkẹ lọna ọgọrun mẹta ati ọgban, ati pe 
gbogbo nnkan ti o rẹwa, ati gbogbo nnkan ti o ga, ati 
gbogbo nnkan ti o sanfaani, ni o di ọlọhun ti wọn n sin, 


86 


idagbasoke si ba isẹ ere gbigbẹ ni asiko yii, awọn oluse 
nnkan lọsọ si se wọn ni ọsọ. 

C. Y. Wed ti o jẹ ẹlẹsin Hindu sọ ninu iwe rẹ c Itan 
India ti aarin) nigba ti n sọrọ nipa aye ọba Harsh '606- 
6485 A.D?" eleyii ni igba ti o tẹle yiyọju Islam ni erekusu 
Larubaawa pe: 

(c Ẹsin Hindu ati ti Budda jẹ ẹsin ibọrisa ni dọgba- 
n-dọgba, koda o see se ki ẹsin Budda o jẹ pe o tayọ ẹsin 
Hindu ninu titẹri sinu ibọrisa, ibẹrẹ ẹsin yii -Budda- jẹ 
pẹlu titako "bibẹ" Ọlọhun, sugbọn o fi diẹdiẹ sọ "Budda" 
di ọlọhun ti o tobi ju, lẹyin naa ni o wa fi awọn ọlọhun 
mìíran gẹgẹ bi c Bodhistavas ? eyi ti o dọgba pẹlu 
gbolohun "orisa" tabi "ere" ninu apa kan ninu awọn ede 
ibula oorun kun un ?). 

Ati pe ninu ohun ti kò si iyemeji nipa rẹ ni pe 
ibọrisa jẹ ohun ti o tan ka ninu gbogbo aye ode-oni, 
dajudaju ile-aye si ti tẹri ni apapọ rẹ sinu ibọrisa, bẹrẹ lati 
okun nla ti Atlantic titi de okun nla ti Pacific, afi bi igba 
ti o se pe ẹsin ọmọlẹyin Jesu, ati awọn ẹsin giga naa, ati 
ẹsin Budda, jẹ ohun ti n se idije lori gbigbe awọn orisa 
ga, ati sise afọmọ fun wọn, o wa da gẹgẹ bi ẹsin idije pẹlu 
ijiyan ti n sare ni ibi isure ije kan. 

Ẹlẹsin Hindu mìíran tun sọ ninu iwe rẹ ti o sọ ni: c 
Ẹsin Hindu ti o gbode kan ): c Dajudaju isẹ gbigbẹ awọn 
ọlọhun kò tan lori eleyii, awọn ọlọhun kékéké ni onka ti o 
tobi kò si yee maa da ara pọ mọ eleyii "apejọ awọn 


87 


ọlọhun" ni awọn asiko ọtọọtọ, titi ti onka kan ti o kọja 
kika ati isiro fi ti ara wọn jade ọ). 

Eyi ni ọrọ awọn ẹsin naa, sugbọn ilu olaju eyi ti 
awọn ijọba nlanla dide nibẹ, ti awọn imọ pupọ si tan ka 
nibẹ, ti o si jẹ itẹ fun ọlaju ati imọ-ẹrọ, ati awọn ẹkọ, 
dajudaju wọn jẹ ilu kan ti wọn ti pa awọn ẹsin rẹ ninu rẹ, 
ti o si se afẹku ipilẹ rẹ, ati agbara rẹ, ti o si se afẹku awọn 
alatunse, ti awọn olukọni ni imọ kò si si ninu rẹ, ti Wọn si 
n kede aigbagbọ pe Ọlọhun wa, ti ibajẹ si pọ ninu rẹ, ti 
awọn osunwọn si ti yipada ninu rẹ, ti eniyan si di ẹni- 
abuku lọwọ ara rẹ ninu rẹ, eyi l'o si mu ki ipokunso o pọ 
ninu rẹ, ti awọn okun-ẹbi si ja ninu rẹ, ti awọn ajọsepọ ti 
awujọ si ti tuka, ti awọn ile-iwosan awọn onisegun arun 
ọpọlọ si kun fọfọ fun awọn ti n lọ fun ayẹwo, ti ọja awọn 
opidan si n ta nibẹ, ti eniyan si dan gbogbo adun wo ninu 
rẹ, ti o si tẹle gbogbo ẹsin adadaalẹ, latari ojukokoro 
atitan ongbẹ ẹmi rẹ, ati lati mu ayọ ba ẹmi rẹ, ati ibalẹ 
ọkan rẹ, awọn igbadun yii, ati awọn ilana wọnyi, ati awọn 
ero wọnyi, kò yege lati ri eleyii mu sẹ, ati pe yoo maa wa 
ninu wahala ọkan ati iya ẹmi yii titi ti yoo fi pade pẹlu 
Ẹlẹda rẹ, ti yoo si fi maa sin IN, ni ibamu pẹlu ilana Rẹ, 
eyi ti O yọnu si fun ara Rẹ, ti O si fi pa awọn ojisẹ Rẹ 
lasẹ, Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ l'Ẹni ti N se alaye ipo 
ẹni ti o sẹri kuro ni ọdọ Oluwa rẹ, ti si n wa imọna ni ọdọ 
ẹni ti o yatọ si I pe: 


DViôlPTÙùolÁ Éálj' ITòrINJIJSÍI eHRLẸ U' e72DLJIE) 


88 


.I124 :NP LA 1 (ÚÍ d£DIdúiif 

c€ Ẹni ti o ba sẹri kuro nibi iranti Mi, dajudaju 
igbesi-aye inira ni yoo wa fun un, A o si gbe e dide ni ọjọ 
igbende ni afọju ? ISuuratu Tọọ Haa: 124J. Ọlọhun - 
mimọ ati giga ni fun un- tun sọ l'Ẹni ti N fun'ni niroyin 
nipa ibalẹ-ọkan awọn olugbagbọ-ododo ati oriire wọn 
ninu igbesi-aye yii pe: 
DINRLjidáf tùfij JI FADIDFIPI(FOJA H5P4J4q3 JN 

.I82 :Ittif LA 1 ( LÍfinii? 

c€cAwọn ti wọn gba Ọlọhun gbọ lododo, ti wọn kò 
si lu igbagbọ wọn pọ mọ abosi -ẹbọ sise- awọn wọnyi ni 
ibalẹ-ọkan n bẹ fun, awọn naa si ni awọn olumọna 
ISuuratu l-An'aam :821J. Ọba ti ẹyin Rẹ gbọn-un-gbọn, 
tun sọ pe: 
KJdAÙ If Kùqdb( pSLjli( lidif OGJAA. LOR HA) 

.11:08 :PAJJON 1 ( Rd. (oa Illo t$ dírjgU' OÙJA 

€cSugbọn awọn ti a se ni oloriire, ninu ọgba-idẹra - 
Al-janna- ni wọn yoo wa, wọn yoo maa wa ninu rẹ 
gberekese, lopin igba ti awọn sanma ati ilẹ ba n bẹ, afi 
ohun ti Oluwa rẹ ba fẹ, ni ọrẹ ti ki yoo duro ) ISuuratu 
Huud: 1081. 

Awọn ẹsin wọnyi -yatọ si Islam- ti a ba lo awọn 
ofin ẹsin ododo ti o siwaju le wọn lori; dajudaju a o ri pe 
wọn ti se afẹku eyi ti o pọju ninu awọn iran wọn, gẹgẹ bi 
o ti se han ni ara afihan soki nipa wọn yii. 

Ati pe eyi ti o tobi ju ninu ohun ti awọn ẹsin wọnyi 


89 


ti mẹhẹ ni sise Ọlọhun ni ọkan soso ninu ijọsin -Tawhiid- 
. Dajudaju awọn ọmọlẹyin wọn ti fi awọn ọlọhun mìíran 
se orogun fun Ọlọhun Ọba, gẹgẹ bi o ti se jẹ pe awọn ẹsin 
ti wọn ti ti ọwọ bọ wọnyi kò gbe ofin kan ti o dara fun 
gbogbo igba, ati fun gbogbo aaye, wa fun awọn eniyan, ti 
yoo maa sọ ẹsin awọn eniyan, ati awọn iyi wọn, ati awọn 
arọmọdọmọ wọn, ati awọn nnkan-ini wọn, ati awọn ẹjẹ 
wọn fun wọn, kò si fi ọna mọ wọn, bẹẹ ni kò tọka si ofin 
Ọlọhun, eyi ti O fi pa wọn lasẹ fun wọn, kò i si fi 
ifayabalẹ ati oriire ta awọn ẹni-rẹ lọrẹ, latari ohun ti o se 
akojọpọ ninu atako, ati iyapa. 

Sugbọn Islam, ohun ti yoo se alaye pe ẹsin Ọlọhun 
ti otitọ ni i, eyi ti yoo sẹku, ti Ọlọhun yọnu si funra Rẹ, ti 
O si yọnu si i fun awọn ọmọ eniyan, yoo wa ninu awọn 
ori-ori ọrọ ti n bọ. 

Ni ipari ẹsẹ ọrọ yii, o ba a mu pe ki a mọ paapaa 
jijẹ anabi, ati awọn ami jijẹ anabi, ati bukaata awọn 
eniyan lọ sidi rẹ, ki a si se alaye awọn ipilẹ ipepe awọn 
ojisẹ, ati paapaa isẹ ti opin, ti yoo maa bẹ laelae. 


eee 


90 


PAAPAA JIJẸ ANABI 

Dajudaju ohun ti o tobi ju, ti o jẹ ọranyan pe ki 
eniyan o mọ ninu isẹmi yii ni mimọ Oluwa rẹ, Ẹni ti O 
mu un maa bẹ, nigba ti kò jẹ nnkan kan, ti O si da awọn 
idẹra bo o, ati pe eyi ti o tobi ju ninu ohun ti Ọlọhun titori 
rẹ sẹda ẹda ni jijọsin fun Un ni Oun nikan -mimọ ni fun 
Un-. 

Sugbọn bawo ni eniyan yoo ti se mọ Oluwa Rẹ ni 
paapaa mimọ Ọn? Ati ohun ti o jẹ ọranyan fun Un, ninu 
awọn iwọ ati awọn ọranyan, ati pe bawo ni yoo ti maa sin 
Oluwa Rẹ? Dajudaju eniyan a maa ri ẹni ti yoo ran an 
lọwọ lori awọn adanwo aye rẹ, ti yoo si maa ba a se awọn 
ohun anfaani rẹ ninu itọju aisan, ati fifun'ni loogun, ati 
riran ni lọwọ lori atikọ ile, ati ohun ti o jọ bẹẹ. Sugbọn kò 
le e ri ẹni ti yoo fi Oluwa rẹ mọ ọn ninu gbogbo eniyan, ti 
yoo si salaye bawo ni yoo ti maa sin Oluwa rẹ fun un; 
nitori pe awọn laakaye kò le e da mọ erongba Ọlọhun 
nipa wọn, tori pe laakaye ọmọ eniyan lẹ ju ki o mọ 
erongba eniyan ẹgbẹ rẹ siwaju ki o to fun un niro nipa 
erongba rẹ, njẹ bawo wa ni yoo ti se mọ erongba Ọlọhun, 
ati nitori pe ohun ti a sẹ mọ si ori awọn ojisẹ ati awọn 
anabi, awọn ẹni ti Ọlọhun N sa lẹsa nitori jijẹ isẹ, ati lori 
awọn ti wọn de lẹyin wọn ninu awọn asiwaju imọna, 
awọn olujogun awọn anabi, awọn ti wọn n gbe awọn 
ilana wọn, ti wọn si n tẹle oripa wọn, ti wọn si n ba wọn 
jisẹ wọn, ni ohun ti o pataki yii i se, tori pe kò see se ki 


91 


awọn eniyan o gba ọrọ lati ọdọ Ọlọhun taara, wọn kò le e 
se bẹẹ. Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 
ADídino deALjidÁTEDÀÁ Ù9Yf NJ TPTHU 8 d£), 
:àoKrù!f LERI 1 6 ti$o OB2NUIGIOGONJIROGASÙA o yi eô 
.BI 
€c Ati pe kò tọ fun abara kan pe ki Ọlọhun O ba a 
sọrọ Íni taaral afi ki O ransẹ Isi i, tabi ni ẹyin gaga kan, 
tabi ki O ran ojisẹ kan Isi ij, ki o la ohun ti O fẹ ye ej 
pẹlu iyọnda Rẹ, Dajudaju Oun ni Ọba giga, Ọlọgbọn o 
ISuuratu Shuuraa: 51I. 
Nitori naa dandan ni ki ẹni-aarin kan, ati iransẹ 
kan, o wa ti yoo maa jisẹ ofin Ọlọhun, lati ọdọ Ọlọhun si 
awọn ẹru Rẹ, ati pe awọn iransẹ ati awọn ẹni-aarin wọnyi 
ni awọn ojisẹ ati awọn anabi, tori naa malaika yoo maa 
mu isẹ Ọlọhun wa si ọdọ anabi, n ni ojisẹ naa yoo ba jẹ ẹ 
fun awọn eniyan, malaika ki i si i mu awọn isẹ naa lọ si 
ọdọ awọn eniyan taara, nitori pe aye awọn malaika yatọ 
si aye awọn eniyan ninu paapaa ẹda rẹ. Ọlọhun -giga ni 
fun Un- sọ pe: 
'Niolf IR T (2: df LIRET e HIIdELHDDL 6Yf) 
.175 
c€ Ọlọhun A maa sẹsa awọn ojisẹ ninu. awọn 
malaika ati ninu awọn eniyan )?? ISuuratul-Hajj: 751. 
Ati pe Hikmah -ọgbọn- Ọlọhun -mimọ ni fun Un- 
da a lẹjọ pe ki ojisẹ o maa jẹ iru awọn ti a ran an si, ki 
wọn o le baa ni mimọ gba ọwọ rẹ, ki wọn o si le ba a gbọ 


92 


ọ ye, nitori nini ikapa wọn lati ba a sọrọ, iba se pe lati inu 
awọn malaika l'O ti gbe ojisẹ naa dide ni, dajudaju wọn 
kò ba ti ni agbara lati da oju kọ ọ, tabi lati kọ nnkan kan 
ni ọdọ rẹ; Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 
Ú ni Aedty ÒrÌ! $ingi?HNA JJ FINI /eHUA fÀGÁ), 
LA T(LA Hôf£bijgAf(jHDTáne Ifon) £idAtfaaf AA .LfeUl$ 
.l9- 8 :IBát) 
c Wọn tun sọ pe: O ti jẹ ti a kò sọ malaika kan kalẹ 
fun un? Ti o ba se pe A sọ malaika kan kalẹ ni, ọran naa i 
ba ti pari, lẹyin naa a kò ba ti lọ wọn lara. Ati pe ti o ba jẹ 
pe Awa se e ni malaika ni, dajudaju Awa O ba se e ni 
ọkunrin, A O ba si se ohun ti wọn se ni iruju ni iruju fun 
wọn )?Ọ ISuuratul-An'aam: 8-91. Ọlọhun -mimọ ni fun Un- 
tun sọ pe: ii 
LATE HROJ I iká DÍJÙọLjiperìF L HI IhodpeDd$) i" 
Ánù$júdídúaÁenjUÀ dúfff IL ẸneôÙU LONI yẹÁ.... 5JA ÚF ÒB 
Lfsires3f Le/ÙN 1 ( JPibj£ea f/ FA IYE KIJDEJEEHR f HI dp 4:1 j 
.l21-20 
(CAwa kò ran ojisẹ kan ninu awọn ojisẹ nisẹ siwaju 
rẹ, afi ki wọn o maa jẹ ounjẹ, ki wọn o si maa rin ninu 
awọn ọja ... Awọn ẹni ti wọn kò si ni ireti fun ipade Wa 
sọ pe: Ki l'o se ti a kò sọ malaika kalẹ fun wa, tabi ki a ri 
Oluwa wa lni ojukorojul? Dajudaju wọn ti se igberaga 
ninu ẹmi wọn, wọn si se agbere ni agbere ti o tobi o 
ISuuratul-Furqaan: 20-21I. 
Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 


93 


iyùoÙf LOFUN 1 ( DẸGÔOÀ Járfe ÙQJI Iná jitfp£Di$) 
.43 

(C Ati pe Awa kò ran lẹnikanJ nisẹ siwaju rẹ yatọ si 
awọn ọkunrin kan ti A N ransẹ si wọn ?? ISuuratun-Nahl: 
431. Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 
LPAÙN 1 (tifi Ljù fò NJÉDLJẸIDÉỌyÀ o LjIRIp?DeEA), 

.l4 :tfPlọ 

€ Kò si si ojisẹ kan ti A ran nisẹ, afi ki o jẹ pẹlu 
ede awọn eniyan rẹ, ki o le se alaye fun wọn 0 ISuuratu 
Ibraahiim: 4J. Ati pe a maa n royin awọn ojisẹ, ati awọn 
anabi wọnyi pẹlu pipe laakaye, ati alaafia adamọ, ati otitọ 
ninu ọrọ ati isẹ, ati ifọkantan ninu fifi ohun ti a fi ti si ọdọ 
wọn jisẹ, ati aabo kuro nibi gbogbo ohun ti o le da itan 
abara ru, ati alaafia ara nibi ohun ti oju maa n sa fun, ti 
awọn laakaye ti o gbadun si maa n sa fun, ati pe dajudaju 
Ọlọhun ti fọ wọn mọ ninu awọn ẹmi wọn ati awọn iwa 
wọn, tori naa awọn eniyan ti o pe ju ni iwa, ti o si mọ ju 
ni ẹmi, ti o si ni apọnle ju ni lilawọ ni wọn, Ọlọhun ko 
awọn iwa alapọnle jọ fun wọn, ati eyi ti o dara ju ninu 
isesi, gẹgẹ bi O ti se ko afarada, ati imọ jọ fun wọn, ati 
inu-rere, ati apọnle, ati lilawọ, ati akin ati sise dọgba, titi 
wọn fi da yatọ ninu awọn iwa wọnyi laarin awọn eniyan 
wọn; awọn eniyan Anabi Saalih "ki ọla Ọlọhun o maa ba 
a" niyi -ti wọn n sọ fun un- gẹgẹ bi Ọlọhun ti se fun'ni 
niro nipa wọn pe: 


cid/is j TifiNTHUyIpfined SKi ffOq. GJAQ) 


94 


.l62 :PNJPA 1 (6 ÚJEGIaÔ 
c Wọn sọ pe: Irẹ Saalih, dajudaju iwọ ti n bẹ laarin 
wa ni ẹni ti a n fi ọkan tẹ siwaju eleyii. Njẹ irẹ yoo wa kọ 
fun wa pe ki a ma se sin ohun ti awọn baba wa n sin? ọ? 
ISuuratu Huud: 621, ati pe awọn eniyan Anabi Shuaib sọ 
fun Shuaib "ki ọla Ọlọhun o maa ba a" pe: 
GiUfidÔ5ya3 J 'D'OHJEUaO((J ef J TII ecitil KíT T) 
.87 :PAJeA 1 (Ref Of K'U II lqffl já: 
c Sé irun rẹ ti o n ki ni n pa ọ lasẹ pe ki awa o fi 
ohun ti awọn baba wa n sin silẹ, tabi ki a fi sise bi a ti se 
fẹ ninu ọrọ wa silẹ, Isél dajudaju iwọ gan-an ni alafarada, 
olumọna? ) - ISuuratu. Huud: S7I. Bẹẹ ni Anabi 
Muhammad "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" gbayi 
laarin awọn eniyan pẹlu orukọ atẹpe ti i se €c Al-Amiin 
ẹni-ifọkantan, siwaju ki a to sọ isẹ ti a fi ran an kalẹ fun 
un, ati pe Oluwa rẹ -ti O ga, ti O si gbọn-un-gbọn- royin 
rẹ pẹlu ọrọ Rẹ: 
.l4 :IPṢAOA 1 6 2 ṢIPÁ DIAJIA)) 
€ Dajudaju iwọ jẹ ẹni ti o ni iwa ti o dara 
ISuuratul-Qalam: 4I. 
Nitori naa awọn ni asayan Ọlọhun ninu awọn ẹda 
Rẹ, O sa wọn lẹsa, O si yan wọn fun gbigbe isẹ riran naa, 
ati fifi ohun ifọkantan naa jisẹ, Ọlọhun -giga ni fun Un- 
sọ pe: 
.1124 :IEEÙT LOPA 1 ( NgẸe yanô! do HEP'f) 


c Ọlọhun ni O mọ ju nipa aaye ti O maa N fi isẹ 


95 


riran Rẹ si ? ISuuratul-An'aam: 1241. Ọlọhun -giga ni 
fun Un- tun sọ pe: 
Í ùgá jeìd£ yá tikípùlọyá GAA EI DI Yí Lb) 
.03 :LjedÉ£ yctoÀ 1 € Ljiltáf 
€ Dajudaju Ọlọhun sa Aadama lẹsa, ati Nuuhu, ati 
awọn ara ile Ibraahiim, ati awọn ara ile Imraan, lori 
gbogbo ẹda ?? ISuuratu Aala Imraan: 331. 
Awọn ojisẹ ati awọn anabi wọnyi "ki ọla Ọlọhun o 
maa ba wọn" t'ohun ti ohun ti Ọlọhun fi royin wọn ninu 
awọn iroyin ti o buaya, ati ohun ti wọn gbayi pẹlu rẹ ninu 
awọn iroyin giga; sibẹsibẹ eniyan ni wọn, ohun ti i si i 
maa n se gbogbo abara a maa se wọn, nitori naa ebi a 
maa pa wọn, wọn a si maa se aarẹ, wọn a si maa sun, wọn 
a si maa jẹun, wọn si maa n fẹ iyawo, wọn si maa n ku. 
Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 
.B0 :ecôif LOR 1( LAdiPRJ KdIH Igò 
(cDajudaju ẹni ti yoo ku ni iwọ i se, ati pe dajudaju 
ẹni ti yoo ku ni awọn naa )" lQur'aan, Al-2umar: 30J. 
Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 
(PA 1 (ileeR iifferDi; digaA II Ipa jifí1 o dpÔ?CHIIA) 
.B8 :P'Of 
c Dajudaju Awa ti ran awọn ojisẹ kan nisẹ siwaju 
rẹ, A si se awọn iyawo ati awọn ọmọ fun wọn ? 
ISuuratur-Ra"ad: 381. Koda o see se ki wọn o ni wọn lara, 
tabi ki wọn pa wọn, tabi ki wọn o le wọn jade ni ilu wọn, 
Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 


96 


IlÁìnePÒÁDIÁÌIRÉÁGIJÁùh8 ffe-f LJI IlhekeíRA ) 
.B0 :yeli/ loR 1 ( LjetdFebP YIA YI okiRLfekitR 
€c Nigba ti awọn alaigbagbọ n pete si ọ lati se ọ mọ 
ibikan, tabi ki wọn o pa ọ, tabi ki wọn o le ọ jade, wọn n 
dete, Ọlọhun Naa si N pete; ati pe Ọlọhun ni O loore ju 
ninu. awọn elete ): ISuuratul-Anfaal: 30J.. Sugbọn 
atubọtan rere, ati aranse, ati igbanilaye, ni yoo jẹ ti wọn 

ni aye ati ni igbẹyin: 

.40 :AoIf leÁ 1( IP I9LJI7F eL IA) 

(CAti pe dajudaju Ọlọhun yoo maa se iranlọwọ fun 
ẹni ti i ba n ran AN lọwọ ?)? ISuuratul-Hajj: 40J. Ọlọhun - 
mimọ ni fun Un- tun sọ pe: o 
lOfÙL lé aùẹ27 T AipYf LbODPÀ dúji JẸH Yf YN 

.21 :tifffidF 

d Ọlọhun ti kọ ọ silẹ pe: Dajudaju Emi ati awọn 
ojisẹ Mi ni yoo bori; dajudaju Ọlọhun ni Alagbara, 
Olubori)? ISuuratul-Mujaadalah: 211. 


egeẹ 


97 


AWỌN AMI JIJẸ ANABI 

Nigba ti jijẹ anabi jẹ ọna kan lati mọ eyi ti o ga ju 
ninu imọ, ati gbigbe eyi ti o ga ju ninu isẹ, ati eyi ti o 
gbọn-un-gbọn ju ninu rẹ dide, o n bẹ ninu aanu Ọlọhun - 
mimọ ni fun Un- pe O se awọn ami kan fun awọn anabi 
naa, ti n tọka si wọn, ti awọn eniyan yoo si maa fi sẹri 
lori wọn, ti wọn yoo si maa ti ara rẹ mọ wọn -bi o tilẹ jẹ 
pe gbogbo ẹni ti o ba pera rẹ ni nnkan kan ni ohun ti yoo 
se alaye otitọ rẹ, ti o ba jẹ olotitọ, ti yoo si ja irọ rẹ, ti o 
ba jẹ opurọ, ninu awọn ami yoo han lara rẹ- awọn ami 
naa si pọ, ninu awọn eyi ti o pataki ju ninu wọn ni: 

l- Ki ojisẹ naa o maa pepe lọ sidi jijọsin fun 
Ọlọhun nikan soso, ati fifi sinsin ohun ti o yatọ si I silẹ, 
nitori pe eleyii ni opin ohun ti Ọlọhun titori rẹ da ẹda. 

2- Ki o maa pe awọn eniyan lọ sidi nini igbagbọ si 
1, ki wọn si gba a lotitọ, ki wọn o si maa sisẹ pẹlu isẹ ti a 
fi ran an, Ọlọhun si ti pa Anabi Rẹ Muhammad "ki ikẹ ati 
ọla Ọlọhun o maa ba a" lasẹ pe ki o sọ pe: 

(PARI 1 (tati BállọYí yÁT e ÒÙld? di Gij6yp) 
.158 :2 je4T 
ccSọ pe: Ẹyin eniyan, dajudaju emi ni ojisẹ Ọlọhun 
si gbogbo yin )? ISuuratul-Aaraaf: 158J. 

3- Ki Ọlọhun O ran an lọwọ pẹlu awọn arisami 
orisirisi, ninu awọn ami jijẹ anabi, ninu awọn arisami yii 
ni awọn ami ti anabi maa n mu wa, ti awọn eniyan rẹ kò 
si ni i le kọ ọ, tabi ki wọn o le mu iru rẹ wa, ninu eleyii ni 


98 


ami Musa "ki ọla Ọlọhun o maa ba a", nigba ti ọpa rẹ 
yipada si ejo, ati ami Isa -Jesu- "ki ọla Ọlọhun o maa ba 
a", nigba ti n wo awọn afọju ati awọn adẹtẹ san pẹlu 
iyọnda Ọlọhun, ati ami Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a", oun ni Al-Qur'aani alapọnle t'ohun 
ti bi o ti se jẹ alaimọọkọ-mọọka, ati bẹẹ bẹẹ lọ ninu awọn 
ami awọn ojisẹ. 

Ninu awọn arisami naa tun ni: Ododo ti o han, ti 
o ye, eyi ti awọn anabi, ati awọn ojisẹ, "ki ọla Ọlọhun o 
maa ba wọn" maa n mu wa, ti awọn alatako wọn kò si ni i 
le ti i danu tabi ki wọn o tako o, koda dajudaju awọn 
alatako wọnyi mọ daju pe ododo ti kò se e ti danu ni ohun 
ti awọn anabi naa mu wa. 

Ati pe ninu awọn ami yii ni ohun ti Ọlọhun fi da 
awọn anabi Rẹ yanri ninu pipe awọn ipo wọn, ati rirẹwa 
awọn iwa wọn, ati apọnle isesi ati iwa. 

Ninu awọn ami yii tun ni aranse Ọlọhun fun wọn 
lori awọn alatako wọn, ati sise afihan ohun ti wọn n pepe 
lọ sidi rẹ. 

4- Ki ipe rẹ o dọgba ninu ipilẹ rẹ pẹlu awọn ipilẹ ti 
awọn anabi ati awọn ojisẹ pepe lọ sidi rẹ. 

53- Ki o ma se pepe lọ sidi jijọsin fun ara rẹ, tabi 
sisẹri nnkan kan ninu ijọsin naa lọ si ọdọ rẹ, ki o si ma se 
maa pepe lọ sidi gbigbe iran rẹ ga, tabi awọn ẹni rẹ. 
Dajudaju Ọlọhun pa Anabi Rẹ Muhammad "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a" lasẹ, pe ki o sọ fun awọn eniyan pe: 


99 


BÉYÀṢOÀÁ Yeif IBẸLA Yí LjfeP T fig RÉ yATEÚÙ yp) 
.50 :IU/ LPA 16 Où!ọÍ o/ô(árhoyttl bil tiflg 
cc Sọ pe: Emi kò sọ fun yin pe pẹpẹ ọrọ Ọlọhun wa 
lọdọ mi, ati pe emi kò mọ ohun ti o pamọ, bẹẹ ni emi kò 
sọ fun yin pe dajudaju emi jẹ malaika kan, n kò maa tẹle 
nnkan kan yatọ si ohun ti a n fi n ransẹ si mi ?? ISuuratul- 
An'aam: 501. 

6- Ki o ma maa wa nnkan kan ninu awọn ohun ile- 
aye ni ẹsan fun ipepe rẹ, Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ l'Ẹni 
ti N fun'ni niro nipa awọn anabi Rẹ: Nuuhu, Huud, 
Saalih, Luut, ati Shuaib, "ki ọla Ọlọhun o maa ba wọn" 
pe wọn sọ fun awọn ijọ wọn pe: 

Ljultai af Ye Ì EráÁ jọ! oríLLberíLLJINBSfHTáá): 
.1:09 :de2TI LOÀ 1 

c Emi kò si beere ẹsan kan lọwọ yin lori rẹ, kò si 
ẹsan mi ni ọdọ ẹnikan afi ni ọdọ Oluwa gbogbo ẹda 
ISuuratu Shuaraa": 109J. Anabi Muhammad "ki ikẹ ati 
ọla Ọlọhun o maa ba a" naa sọ fun awọn eniyan rẹ pe: 

:t. ÁATOLBEGELIIRIJdE onf1LjINJE IRU TIdTp)) 
.186 

c Sọ pe: Emi kò bi yin leere ẹsan kan; bẹẹ ni emi 
kò si ninu awọn ti n pera wọn ni ohun ti wọn kò jẹ 
ISuuratu Saad: 861. 

Ati pe awọn ojisẹ ati awọn anabi -ti mo sọ nnkan 
kan fun ọ ninu awọn iroyin wọn ati awọn ami jijẹ anabi 
wọn- wọnyi pọ, Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 


100 


KARO JAWIA YI af LP o tdaf$ OBG$HBIA) 
.86 :yolf LA 14 
c€ Ati pe dajudaju A ti gbe ojisẹ kan dide ninu 
gbogbo ijọ kọọkan; pe: Ẹ maa jọsin fun Ọlọhun, ki ẹ si 
jinna si awọn oosa ?? ISuuratu n-Nah'l :36lJ. Awọn eniyan 
si ti tara wọn se oriire, ati pe itan kun fun akọọlẹ awọn 
iroyin wọn, bẹẹ ni lati ọwọ ọgọọrọ eniyan ni gbigba awọn 
ofin ẹsin wọn wa ti waye, ati pe dajudaju awọn ni ododo 
ati deedee, -bakan naa- ọgọọrọ eniyan naa l'o tun gba 
iroyin ohun ti Ọlọhun ni ki o sẹlẹ si wọn ninu aranse Rẹ 
ati pipa awọn ọta wọn run, gẹgẹ bi "omi" tuufaana awọn 
eniyan Nuuhu, ati titẹri Fir'auna, ati iya awọn eniyan 
Luut, ati isẹgun Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun 
o maa ba a", lori awọn ọta rẹ, ati titanka ẹsin rẹ.. tori naa 
ẹnikẹni ti o ba mọ eleyii, yoo mọ amọdaju pe dajudaju 
oore ati imọna ni wọn mu wa, ati titọ awọn ẹda si ọna lọ 
sibi ohun ti yoo se wọn lanfaani, ati kiki wọn nilọ nibi 
ohun ti yoo ni wọn lara, akọkọ wọn si ni Nuuhu, "ki ọla 
Ọlọhun o maa ba a", bẹẹ ni ikẹyin wọn ni Muhammad, 
"ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a". 


ee 


101 


BUKAATA AWỌN ENIYAN SI AWỌN OJISẸ 

Awọn anabi ni awọn ojisẹ Ọlọhun si awọn ẹru Rẹ, 
wọn n jisẹ awọn asẹ Rẹ fun wọn, wọn si n fun wọn niro 
idunnu nipa ohun ti Ọlọhun pese kalẹ fun wọn, ninu 
awọn idẹra, ti wọn ba tẹle awọn asẹ Rẹ, wọn si n kilọ fun 
wọn nipa iya ti ki i tan Iti O pese silẹ fun wọnlÌJ, ti wọn ba 
yapa si kikọ Rẹ, wọn si n sọ itan awọn ijọ ti o ti rekọja 
fun wọn, ati ohun ti o sẹlẹ si wọn ninu iya, ati ibawi, ni 
ile-aye, nitori yiyapa wọn si asẹ Oluwa wọn. 

Ati pe kò see se fun awọn laakaye pe ki wọn o da 
mọ nipa awọn asẹ ati kikọ ti Ọlọhun wọnyi, eyi l'o mu ki 
Ọlọhun O se awọn ofin, ti O si se awọn asẹ, ati awọn 
kikọ ni ọranyan, ni ti apọnle fun awọn ọmọ eniyan, ati 
agbega fun wọn, ati isọ fun awọn anfaani wọn, nitori pe o 
see se ki awọn eniyan o maa da tẹle awọn ifẹkufẹ ọkan 
wọn, ki wọn o si tipasẹ bẹẹ tẹ awọn ohun ti O se ni eewọ 
mọlẹ, ki wọn o si maa yaju si awọn eniyan, ki wọn o si fi 
bẹẹ gba ẹtọ wọn mọ wọn lọwọ. Nitori naa o n bẹ ninu 
Hikmah -ọgbọn- ti o de opin pe ki Ọlọhun o maa gbe 
awọn ojisẹ kan dide ninu wọn lati igba kan si omiran, ti 
wọn yoo maa ran wọn leti awọn asẹ Ọlọhun, ti wọn o si 
maa se ikilọ fun wọn nibi sisubu sinu sisẹ Ẹ, ti wọn yoo 
si maa ka awọn isiti fun wọn, ti wọn yoo si maa sọ itan 
awọn asiwaju fun wọn, tori pe dajudaju nigba ti awọn 
iroyin iyanu ba wọnu eti, ti awọn itumọ ti o se ajoji ba si 
ta awọn ọpọlọ ji, laakaye yoo fi i se agbara, nitori naa 


102 


imọ rẹ yoo lekun, agbọye rẹ o si dọgba, ati pe ẹni ti o 
pọju ni ọrọ gbigbọ ninu awọn eniyan ni ẹni ti o pọju ninu 
wọn ni iro ọpọlọ, bẹẹ ni ẹni ti o ba pọju ni iro ọpọlọ ninu 
wọn ni o pọju ninu wọn ni ironu, ẹni ti o si pọju ni ironu 
ninu wọn ni o pọju ni imọ, ati pe ẹni ti o pọju ninu wọn ni 
imọ ni o pọju ninu wọn ni isẹ. Nitori naa kò si ibuyẹsi 
kan kuro nibi gbigbe awọn ojisẹ dide, kò si si ohun ti a le 
fi jaarọ wọn nibi tito ododo. 

Shaikhul-Islam Ibn Taimiyyah -ki Ọlọhun O kẹ ẹ- 
sọ pe: Dandan ni isẹ Iti Ọlọhun maa N fi i ransẹjl ninu 
sise atunse ẹru ninu isẹmi rẹ, ati ibudapadasi rẹ, tori naa 
bi o ti se jẹ pe kò si rere kan fun un ni igbẹyin rẹ, afi pẹlu 
titẹle isẹ naa, bẹẹ naa ni kò si rere kan fun un ni isẹmi rẹ, 
ati ile-aye rẹ, afi pẹlu titẹle isẹ naa. Nitori naa eniyan n 
bukaata ofin -Sharia- tori pe laarin iyirapada meji l'o wa, 
iyirapada kan ti yoo maa fi fa ohun ti yoo se e ni anfaani, 
ati iyirapada kan ti yoo maa ti ohun ti yoo ni in lara danu, 
ati pe ofin -Sharia- ni imọlẹ, eyi ti yoo maa se alaye ohun 
ti yoo se e lanfaani, ati ohun ti yoo ni in lara, oun ni 
imọlẹ Ọlọhun ni ori ilẹ Rẹ, ati sise dọgba Rẹ laarin awọn 
ẹru Rẹ, ati odi Rẹ, eyi ti o se pe ẹni ti o ba ti wọ ọ di ẹni- 
ifayabalẹ. 

Ati pe ki i se ohun ti a gba lero pẹlu ofin -Sharia- 
ni sise iyatọ laarin ohun ti o sanfaani, ati eyi ti i ni ni lara 
pẹlu òye, nitori pe eleyii a maa sẹlẹ si awọn ẹranko naa, 
dajudaju kẹtẹkẹtẹ, ati rakunmi, a maa se iyatọ laarin ọka- 


103 


baba ati erupẹ, sugbọn lohun ti a gba lero niJ sise iyatọ 
laarin awọn isẹ ti i maa n ni ẹni ti o se e lara ni aye ati 
ọrun rẹ, ati awọn isẹ ti yoo se e ni anfaani ni aye, ati ọrun 
rẹ; gẹgẹ bi anfaani igbagbọ-ododo, ati sise Ọlọhun ni 
àásô ninu ijọsin, ati sise dọgba, ati sise rere, ati daadaa 
sise, ati ifọkantanni, ati sisọ abẹ, ati akin, ati imọ, ati 
suuru, ati fifooro ẹni si rere ati kikọ fun'ni lati se aidaa, 
ati siso okun ẹbi pọ, ati sise daadaa si awọn obi mejeeji, 
ati sise daadaa si alamuleti, ati pipe awọn iwọ, ati sise 
afọmọ isẹ fun Ọlọhun, ati gbigbẹkẹle E, ati wiwa 
iranlọwọ Rẹ, ati yiyọnu si awọn akọọlẹ Rẹ, ati gbigbafa 
fun idajọ Rẹ, ati gbigba A lododo, ati gbigba awọn ojisẹ 
Rẹ lododo ninu gbogbo ohun ti wọn fun'ni niro nipa rẹ, 
ati bẹẹ bẹẹ lọ, ninu ohun ti o jẹ anfaani, ati rere fun ẹru, 
ni ile-aye rẹ, ati ọrun rẹ, ti oriibu ati inira rẹ ni ile-aye rẹ 
ati ọrun rẹ si wa ninu atodijẹ rẹ. 

Ati pe ti kò ba si isẹ riran naa ni, laakaye kò ba ti 
mọna lọ sidi awọn alaye awọn anfaani ati awọn inira inu 
isẹmi file-ayel, tori naa ninu eyi ti o tobi ju ninu awọn 
idẹra Ọlọhun lori awọn ẹru Rẹ, ati eyi ti o ga ju ninu 
awọn irọra Rẹ lori wọn, ni riran ti O ran awọn ojisẹ Rẹ si 
wọn, ti O si sọ awọn tira Rẹ kalẹ fun wọn, ti O si se alaye 
oju-ọna ti o tọ fun wọn. Ati pe ti kò ba si ti eleyii ni, 
dajudaju nse ni wọn o ba da gẹgẹ bi awọn ẹranko, ipo 
wọn o ba si buru ju ti awọn ẹranko naa lọ. Nitori naa 
ẹnikẹni ti o ba gba isẹ Ọlọhun ti O fi ransẹ, ti o si duro 


104 


sinsin lori rẹ, oluwaarẹ n bẹ ninu awọn t'o loore ju ninu 
awọn ẹda, ati pe ẹnikẹni ti o ba kọ ọ, ti o si jade kuro ninu 
rẹ, onitọun wa ninu awọn ti o buru ju ninu awọn ẹda, ti o 
si buru ni ipo ju ajá ati ẹlẹdẹ lọ, ti o si yẹpẹrẹ ju gbogbo 
ẹni-yẹpẹrẹ lọ. Kò si si sisẹku fun awọn ara ilẹ afi pẹlu 
awọn oripa isẹ Iti Ọlọhun fi ransẹl ti n bẹ laarin wọn, tori 
naa ti oripa awọn ojisẹ naa ba ti parẹ kuro lori ilẹ, ti awọn 
ami imọna wọn si poora, Ọlọhun yoo fọ aye ti oke ati ti 
isalẹ, yoo si gbe igbende dide. 

Ati pe bukaata awọn ara ilẹ si ojisẹ ki i se bii 
bukaata wọn si oorun ati osupa ati atẹgun ati ojo, ki i tilẹ 
se bii bukaata eniyan si isẹmi rẹ, tabi bii bukaata oju si 
imọlẹ oorun, tabi ti ara si ounjẹ ati ohun mimu, koda o 
tobi ju eleyii lọ, bukaata rẹ si i si ni agbara ju gbogbo 
ohun ti a le pebubu ti o si le sọ si ni lọkan lọ, nitori naa 
ẹni ti o wa laarin Ọlọhun -giga ni fun Un- ati awọn ẹda 
Rẹ ni awọn ojisẹ nipa asẹ Rẹ ati kikọ Rẹ, ati pe awọn ni 
iransẹ laarin Rẹ ati awọn ẹru Rẹ, Anabi Muhammad "ki 
ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba oun ati gbogbo wọn lapapọ" 
si jẹ opin wọn, ati asiwaju wọn, ati ẹni ti o ni apọnle ju ni 
ọdọ Oluwa rẹ, Ọlọhun ran an ki o maa jẹ ikẹ fun gbogbo 
ẹda, awijare fun awọn olutọ-oju-ọna Rẹ, awijare lori 
gbogbo ẹda lapapọ, O si se titẹle e, ati nini ifẹ rẹ, ati 
gbigbe e ga, ati sise atilẹyin fun un, ati didide pẹlu sise 
awọn iwọ rẹ, ni ọranyan lori awọn ẹru Rẹ; ati pe O gba 
awọn adehun ati awọn majẹmu lori atigba a gbọ lododo, 


105 


ati titẹle e lọdọ gbogbo awọn anabi, ati awọn ojisẹ, O si 
pa wọn lasẹ pe ki wọn o gba a lọdọ ẹnikẹni ti o ba tẹle 
wọn ninu awọn olugbagbọ-ododo, O ran an nisẹ ki 
igbende o too de, ni olufuni-niro-idunnu, ati olukilọfunni, 
ati olupepe lọ si ọdọ Ọlọhun pẹlu iyọnda Rẹ, ati atupa ti n 
mọlẹ. Tori naa O fi i pe isẹ riran naa, O si fi i mọna nibi 
anu, O si fi i kọ 'ni ni imọ nibi aimọkan, O si fi isẹ rẹ ya 
awọn oju ti o ti fọ, ati awọn eti ti o ti di, ati awọn ọkan ti 
o ti di, ilẹ si mọlẹ latari isẹ rẹ lẹyin awọn okunkun rẹ, 
awọn ọkan si di mọra wọn pẹlu rẹ lẹyin fifọnka wọn 
yẹlẹyẹlẹ. Ọlọhun si fi i gbe ilana ti o wọ dide, O si fi i se 
alaye oju-ọna ti o funfun, O si sipaya igbaaya rẹ fun un, 
O si gbe ẹru wiwo rẹ kuro fun un, O si gbe orukọ rẹ ga 
fun un, O si se iyẹpẹrẹ, ati abuku, ni ti ẹni ti o ba tako asẹ 
rẹ, O ran Anabi yii "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" 
nisẹ nigba dida wiwa awọn ojisẹ, ti awọn tira si ti parẹ, 
nigba ti wọn ti yi ọrọ naa pada, ti wọn si ti pa awọn ofin 
naa da, ti gbogbo ijọ kọọkan si fi ẹyin ti abosi awọn aba 
wọn, ti wọn si n dajọ le Ọlọhun lori, ati laarin awọn ẹru 
Rẹ pẹlu awọn ọrọ buburu ti wọn n sọ, ati awọn ifẹẹnu 
wọn, tori naa Ọlọhun fi i fi awọn ẹda mọna, O si fi i se 
alaye oju-ọna, O si fi i mu awọn eniyan jade kuro ninu 
awọn okunkun lọ sinu imọlẹ, O si fi i se iyatọ laarin awọn 
ẹni ti o jere ati awọn ẹni-ẹsẹ, tori naa imọna rẹ ni ẹni ti o 
mọna fi mọna, ati pe ẹni ti o ba yẹra kuro ni ọna rẹ 
dajudaju o ti sọnu, o si ti tayọ-ala. Ikẹ ati ọla Ọlọhun k'o 


106 


maa ba oun, ati gbogbo awọn ojisẹ, ati anabi yoku. 

A si le ta koko bukaata eniyan si isẹ ti Ọlọhun fi i 
maa n ransẹ naa si ara ohun ti n bọ yii: 

1- Wi pe ẹni ti a da, ti o si ni Oluwa ni eniyan, 
dandan si ni pe ki o wa mimọ nipa Ẹlẹda rẹ, ki o si mọ 
ohun ti N fẹ lọdọ rẹ, ati pe ki l'o mu Un se ẹda rẹ, eniyan 
kò si le e da mọ eleyii, bẹẹ ni kò si ọna kan lati lọ sidi rẹ, 
afi lati ara mimọ awọn anabi, ati awọn ojisẹ, ati mimọ 
ohun ni wọn mu wa, ninu imọna, ati imọlẹ. 

2- Wi pe latara ara ati ẹmi ni eniyan ti kojọ, ounjẹ 
ara si ni ohun ti o ba rọrun ninu ohun jijẹ, ati ohun mimu, 
ounjẹ ti ẹmi, Ẹni ti O da a ti da a fun un, oun ni ẹsin otitọ, 
ati isẹ rere, ati pe awọn anabi ati awọn ojisẹ mu ẹsin otitọ 
wa, wọn si tọka si isẹ rere. 

3- Wi pe ẹlẹsin ni eniyan ninu adamọ rẹ; dandan si 
ni ki o ni ẹsin kan ti yoo maa se; ati pe dandan ni ki ẹsin 
yii o jẹ otitọ, kò si si ọna kan lati lọ sidi ẹsin otitọ afi lati 
ara nini igbagbọ-ododo si awọn anabi, ati awọn ojisẹ, ati 
gbigba ohun ti wọn mu wa gbọ lododo. 

4- Wi pe o n bukaata mimọ ọna, eyi ti yoo mu un 
lọ sibi iyọnu Ọlọhun ni ile-aye, ati lọ si ọgba-idẹra Rẹ, ati 
idẹra Rẹ ni ile igbẹyin, ati pe ẹnikan kò le e fi'ni mọna lọ 
sidi rẹ, ki o si tọka rẹ fun'ni afi awọn anabi, ati awọn 
Ojisẹ. 

5- Wi pe ọlẹ ni eniyan funra rẹ, awọn ọpọlọpọ ọta 
l'o si lugọ de e, ninu esu ti o fẹ si i lọna, ati awọn alabarin 


107 


buburu ti yoo maa se aidaa ni ọsọ fun un, ati ẹmi kan ti i 
maa n pa ni lasẹ pẹlu aidaa, idi niyi ti o fi jẹ ẹni ti n 
bukaata ohun ti yoo maa fi sọ ara rẹ nibi ete awọn ọta rẹ, 
awọn anabi ati ojisẹ si ti tọka si eleyii, wọn si se alaye rẹ 
ni opin alaye. 

6- Wi pe olubaniyanse ni eniyan ninu adamọ, 
dandan si ni ki pipade rẹ pẹlu awọn eniyan ati ibasepọ rẹ 
pẹlu wọn o ni ofin kan, nitori ki awọn eniyan o le baa 
dide pẹlu sise dọgba ati deedee -lai jẹ bẹẹ, nse ni isẹmi 
wọn yoo jẹ ohun ti o jọ isẹmi inu-igbẹ- ati pe dandan ni 
ki ofin yii o maa sọ iwọ fun gbogbo oni-iwọ, lai kò fi i 
falẹ, tabi gbigbe e tayọ ala, bẹẹ ni ẹnikan kò le mu ofin ti 
o pe wa yatọ si awọn anabi, ati awọn ojisẹ. 

7- Wi pe o n bukaata lati mọ ohun ti yoo mu un ni 
ifayabalẹ ati isinmi ẹmi, ti yoo si fi i mọna lọ sibi awọn 
okunfa oriire tootọ, eyi si ni ohun ti awọn anabi ati awọn 
ojisẹ n tọka si. 

Lẹyin ti a ti se alaye bukaata awọn ẹda si awọn 
anabi, ati awọn ojisẹ, o tọ si wa pe ki a sọ nipa agbende, 
ki a si se alaye awọn awijare, ati awọn ẹri ti n tọka si 1. 


ee 


108 


AGBENDE 

Gbogbo eniyan ni o mọ amọdaju pe kò si ibuyẹsi 
pe oun yoo ku, sugbọn ki ni atunbọtan rẹ lẹyin iku naa? 
Njẹ oloriire ni i, tabi oloriibu?. 

Dajudaju ọpọlọpọ ninu awọn ẹya, ati awọn ijọ, ni 
wọn ni adisọkan pe a o gbe wọn dide lẹyin iku, a o si se 
isiro fun wọn lori awọn isẹ wọn, ti o ba jẹ rere, rere ni 
yoo jẹ ti wọn, ti o ba si jẹ aburu, aburu ni yoo jẹ ti wọn; 
ỌrỌ yii -iyẹn igbende ati isiro- awọn laakaye ti wọn 
gbadun gba a, bẹẹ ni awọn ofin Ọlọhun naa si n ka an 
nipa, ati pe ori awọn ipilẹ mẹta ni a mọ ọn le: 

1- Fifi pipe imọ Oluwa -mimọ ni fun Un- rinlẹ. 

2- Fifi pipe agbara Rẹ -mimọ ni fun Un- rinlẹ. 

3- Fifi pipe Hikmah -ọgbọn- Rẹ -mimọ ni fun Un- 
rinlẹ. 

Ati pe awọn ẹri ti a gba wa ati ti laakaye pọ lori 
fifi i rinlẹ, ninu awọn ẹri wọnyi ni ohun ti n bọ yii: 


oku. Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 

OÒÙ2ÒTÌHÀ U' OÙJÁ KARI f 5SIPA Hf Yf LIJTOÔDÁO) 

IPA 1:6 afpcOrT yi Ì BU) DE dF OBÒLJI g/2PfIfu JIPPD 

.83 :2 (OUT 

€c Njẹ wọn kò wa mọ ni pe dajudaju Ọlọhun, Ẹni ti 

O da awọn sanma ati ilẹ, ti kò si ko aarẹ nipa dida wọn, 

ni Alagbara lori pe ki O ji awọn oku bi? Bẹẹ ni, dajudaju 

Oun ni Alagbara lori gbogbo nnkan ?? ISuuratul-Ahqaaf: 


109 


331. Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 
sùIBáLJTÍ ÙGFPHIFU)' oÙJÁ KIKA 5 IPA Hf yi òô AD) 
.IS1 :7. LPA 1(REẸSÙÚPIf ANRÍ IDIBIKÁ? 
c€ Njẹ Ẹni ti O da awọn sanma ati ilẹ kọ ni 
Alagbara lati da iru wọn bi? Bẹẹ ni, Oun ni Olusẹda Oni- 
mimọ )?? (Suuratu Yaasin: 811. 

2- Fifi agbara Rẹ lori dida ẹda lai jẹ pe apejuwe 
kan ti siwaju se ẹri fun agbara Rẹ lori dida a pada ni ida 
keji, tori pe Alagbara lori pipilẹ mu ẹda maa bẹ, yoo jẹ pe 
O ni agbara ju lori dida a pada, Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
yù KIẸNJIA NJ JKD/NR Irio a PẸ pò! HI AM 

.27 :DEFT DA TO OU 

€ Ati pe Oun ni Ẹni ti N bẹrẹ ẹda dida, lẹyin naa 

yoo tun tun un da, ati pe eleyii l'o rọrun ju fun Un, tiẸ si 

ni apejuwe ti o ga ju ? ISuuratur-Ruum: 27J. Ọlọhun ti 

ẹyin Rẹ gbọn-un-gbọn tun sọ pe: 

.EE ONA tEaf ODÒLIIÉNIPA3 LÁ áAkIBíjYer À) 

Ù8 :7 ÒLOÀ 16 GBEKA IPAARINRA LOd /ADEHTIHI Hf jípôyp 

.179 

(CAti pe o se apejuwe fun Wa, o si gbagbe isẹda rẹ. 
O sọ pe: Ta ni yoo ji egungun ti o ti kẹfun?. Sọ pe: Ẹni ti 
O se ẹda rẹ ni igba akọkọ ni yoo ji i, Oun si ni Oni-mimọ 
nipa gbogbo ẹda ?? ISuuratu Yaasin: 768, 791. 

3- Dida eniyan lori didọgba ti o dara ju, pẹlu 
aworan ti o pe yii, pẹlu awọn orike rẹ, agbara rẹ, awọn 
iroyin rẹ, ati ohun ti o wa lara rẹ ninu ẹran, egungun, 


110 


awọn isan, ọpọlọ, ati awọn ọna ti nnkan n gba kọja, ati 
awọn ẹrọ, ati awọn imọ, ati awọn erongba, ati rirọ awọn 
nnkan, ẹri ti o tobi ju wa ninu wọn lori agbara Rẹ -mimọ 

4- Sise ẹri pẹlu jiji awọn oku ni ile-aye nibi lori 
agbara Rẹ -mimọ ni fun Un- lati ji awọn oku ni ile ikẹyin, 
ati pe dajudaju iroyin ti wa nipa eleyii ninu awọn tira 
Ọlọhun, eyi ti Ọlọhun sọ kalẹ fun awọn ojisẹ Rẹ, ninu 
awọn iroyin Wọnyi si ni jiji awọn oku pẹlu iyọnda 
Ọlọhun lati ọwọ Anabi Ibraahiim, ati Al-Masiihu -Jesu- 
"ki ọla Ọlọhun o maa ba wọn", bẹẹ ni eyi ti o yatọ si 
eleyii pọ. 

5- Fifi agbara Rẹ lori awọn ohun ti o jọ akojọ ati 

(a) Dida ti Ọlọhun da eniyan lati ara àtọ ninu omi 
gbọlọgbọlọ, ti o se pe nse l'o wa ni ọtọọtọ ninu ara -eyi 
l'o fa ti gbogbo awọn orike ara fi i maa n jọ n jẹ igbadun 
ibalopọ- Ọlọhun yoo si ko àtọ yii jọ lati awọn ayika ara, 
lẹyin naa ni yoo jade lọ si inu apo-ibi, Ọlọhun O si da 
eniyan lati ara rẹ, tori naa ti awọn ipin yii ba jẹ ohun ti o 
wa ni ọtọọtọ ti Ọlọhun si ko o jọ, ti o si ti ara rẹ ko 
eniyan yii jọ, ti o ba tun wa tuka latari iku ni ida mìíran, 
njẹ bawo ni kò ti ni i see se fun Un lati ko o jọ ni ida 
mìíran!. Ọlọhun t'O ga ni Olusọrọ sọ pe: 
IORI 1 (LNIG'PIf LpI J'ENJI IPE tiin 472(4/RPPT): 

.1s9 38 :IAJAf 


111 


(cẸyin kò wa ri ohun ti ẹ n da jade Ilaral?. Sé ẹyin 
ni ẹ n da a ni, tabi Awa ni Oluda a ?? ISuuratul-Waaqi'ah: 
56, 591. 

(b) Pe awọn koro irugbin t'ohun ti bi awọ rẹ ti se 
yatọ sira wọn, ti o ba bọ si ilẹ ẹrọfọ, ti omi ati erupẹ ba si 
bori rẹ, ohun ti iwoyesi laakaye yoo da lẹjọ ni ki o jẹra, ki 
o si bajẹ, nitori pe ọkan ninu wọn to lati mu un jẹra, tori 
naa jijẹra nigba ti mejeeji ba pade l'o sunmọ ju, sugbọn 
kò ni i bajẹ, nse ni yoo bẹ ni ohun ti a sọ, lẹyin naa nigba 
ti ririn naa ba lekun, koro naa yoo pin, irugbin yoo si ti 
inu rẹ jade, njẹ eleyii kò wa maa tọka si agbara ti o pe, ati 
Hikmah -ọgbọn- ti o kari bi? Nitori naa bawo ni Ọlọhun, 
Ọlọgbọn, Alagbara yii, yoo ti kagara lati ko awọn ipin ara 
naa jọ ati lati to awọn orike naa jọ!. Ọlọhun -giga ni fun 
Un- sọ pe: 

LA 1 (LjfEEjef LDLJTNJR/eekitihI fiecokdi7REFD, 
.l64 033 TAJA 
€c Njẹ ẹyin kò wa ri ohun ti ẹ n gbin ni bi?. Sé ẹyin 
ni ẹ n gbin in ni, tabi Awa ni Olugbin in? )? ISuuratul- 
Waaqi'ah: 63, 641. Iru eleyii tun ni ọrọ Ọlọhun -giga ni 
fun Un-: ni 
KùjHÀ KaÙNNj (d$ cijiyAH? HIIHEURHIRIJU' eU/ Al )! 
.5 :NoIf teA 1( Niijulfe yi LIIKRIBE 
€ Irẹ yoo ri ilẹ ti o ti gbẹ, nigba ti A ba sọ omi lojoJ 
kalẹ le e lori, yoo yirapada, yoo si gberu, yoo si hu jade 


112 


Hajj: 5I. 

6- Wi pe Ẹlẹda, Alagbara, Oni-mimọ, Ọlọgbọn, 
mọ kuro nibi ki O da ẹda lasan, ki O si fi wọn silẹ lasan, 
Ọlọhun ti ẹyin Rẹ gbọn-un-gbọn, sọ pe: 

LIRÙ!F LjiU IIIRIOBREebEPiSEU' OJÁ dáAf dijpáa£), 
.27 :t. le l(edif LjiPen Lipyoiof/es 

(CAti pe Awa kò da sanma ati ilẹ ati ohun ti o wa ni 
agbedemeji wọn lasan. Ero awọn ti kò gbagbọ niyun un, 
nitori naa egbe ni fun awọn ti kò gbagbọ ninu ina 
ISuuratu Saad: 271. Bẹẹ kọ, nse l'O da ẹda Rẹ nitori 
ọgbọn nla, ati ero ti o ga; Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 

.156 :KGEJHF LOR 1 (6 LAflab Ùg7. IÙJÁ LHIF KIIPA) 

c Ati pe N kò da awọn alujannu ati awọn eniyan 
afi nitori ki wọn o le baa maa jọsin fun Mi 0 ISuuratu 2- 
7ariyaat :561. Nitori naa kò tọ si Ọlọhun, Ọlọgbọn yii, pe 
ki ẹni ti n tẹle tiẸ o dọgba pẹlu ẹni ti o kọ tiẸ ni ọdọ Rẹ, 
Ọlọhun ti O ga sọ pe: 
U' ef ÒBLJR yiiẹ K'6IC If 4028 //q4 ỌÍ yanLJTO 

.98:t. A 1(odi6 LjjkIdiynLJTE 

€c Njẹ Awa le se awọn ti o gbagbọ ni ododo, ti wọn 
si sisẹ rere, gẹgẹ bi awọn obilẹjẹ lori ilẹ bi? Abi Awa le 
se awọn olubẹru Ọlọhun gẹgẹ bi awọn ẹni-buburu bi? 
ISuuratu Saad: 28J. Nitori naa ni o se n bẹ ninu pipe 
ọgbọn Rẹ, ati titobi bibori Rẹ, pe ki O gbe awọn ẹda dide 
ni ọjọ igbende, ki O le baa san gbogbo eniyan lẹsan isẹ 
rẹ, yoo san oluse-rere ni ẹsan rere, yoo si jẹ onibajẹ niya; 


113 


Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

T enò IFẸÔDO IPE TIONijúo Yf PFA t£f£tf n:nedNjọ) 

REF L ji2/jeT DE ffeni LINIA Q II€.KGIC If OSA JAA IHf 
.I4 :7 UBUPA 1(HEDIJINA 

d Ọdọ Rẹ ni apadasi yin lapapọ, otitọ ni adehun 
Ọlọhun. Dajudaju Oun ni Olupilẹ dida ẹda, lẹyin naa yoo 
da a pada, ki O le san awọn ti wọn gbagbọ ni ododo, ti 
wọn si se isẹ rere, ni ẹsan pẹlu deedee, ati pe awọn ti wọn 
se alaigbagbọ, ti wọn ni mimu ninu omi gbigbona, ati iya 
ẹlẹta-elero yoo jẹ ? ISuuratu Yuunus: 4J. 

Gbigba ọjọ igbẹyin -ọjọ igbende ati akojọ- gbọ 
lododo ni awọn oripa pupọ lori onikaluku ati awujọ; 
ninu awọn oripa rẹ ni: 

1- Wi pe ki eniyan o gbiyanju lori titẹle ti Ọlọhun, 
ni ti sise ojukokoro ẹsan ọjọ yii, ki o si jinna si sisẹ Ẹ, ni 
ibẹru iya ẹsẹ ọjọ naa. 

2- Iparonurẹ wa ninu gbigba ọjọ ikẹyin gbọ fun 
olugbagbọ-ododo nibi ohun ti o bọ mọ ọn lọwọ ninu 
idẹra ile-aye, ati igbadun rẹ, nitori ohun ti n rankan ninu 
idẹra ti ọjọ ikẹyin, ati ẹsan rẹ. 

3- Pẹlu gbigba ọjọ ikẹyin gbọ ni eniyan o fi mọ ibo 
ni apadasi oun lẹyin iku rẹ, ti yoo si mọ daju pe oun yoo 
ri ẹsan isẹ oun, bi o ba jẹ rere yoo ri rere, ti o ba si jẹ 
aburu yoo ri aburu, ati pe a o da a duro fun isiro, a o si 
gbẹsan fun un lọdọ ẹni ti o se abosi fun un, a o si gba iwọ 
awọn eniyan ni ọdọ rẹ fun ẹni ti o se abosi fun, ti o si 


tayọ ala lori rẹ. 

4- Wi pe gbigba ọjọ ikẹyin gbọ a maa mu ifayabalẹ 
ati alaafia wa fun awọn eniyan -ni asiko kan ti ifayabalẹ 
wọn, ti ogun kò si duro ninu rẹ- ati pe nnkan kan kọ l'o 
mu ki eleyii o jẹ bẹẹ bi kò se pe gbigba Ọlọhun gbọ, ati 
ọjọ ikẹyin, a maa se e ni ọranyan lori eniyan lati ko aburu 
rẹ ro kuro ni ọdọ ẹlomiran ni ikọkọ rẹ ati ni gbangbá, 
koda a maa wọ inu ohun ti o ba rọrun fun un ninu igbaaya 
rẹ, yoo si pa awọn aniyan buburu -ti o ba wa nibẹ- yoo si 
yanju wọn siwaju ki a to bi wọn. 

53- Gbigba ọjọ ikẹyin gbọ a maa le eniyan jinna si 
sise abosi si awọn mìíran, ati nibi gbigbe ẹsẹ le ẹtọ wọn, 
nitori naa ti awọn eniyan ba gba ọjọ ikẹyin gbọ ni ododo, 
wọn yoo bọ lọwọ abosi apa kan wọn si omiran, ati pe 
awọn ẹtọ yoo jẹ ohun ti a sọ. 

6- Gbigba ọjọ ikẹyin gbọ ni ododo a maa se eniyan 
ni ẹni ti n wo ile-aye ni ibusọ kan ninu awọn ibusọ isẹmi, 
ti ki i si i se gbogbo isẹmi. 

Ni ipari ẹsẹ ọrọ yii, yoo dara pe ki a fi ọrọ 
"Wainbat" ti o jẹ ẹlẹsin agbelebu -Christian- ti o jẹ ọmọ 
Amẹrika se ẹri; ẹni ti o jẹ pe ni ọkan ninu awọn sọọsi l'o 
ti n sisẹ tẹlẹ, lẹyin naa ti o gba ẹsin Islam, ti o si ri eso 
nini igbagbọ-ododo si ọjọ ikẹyin, ni ibi ti o ti n sọ pe: 
c Dajudaju emi mọ idahun awọn ibeere mẹrin ti o ko 
airoju ba isẹmi pupọ ni isinyi. Oun ni: Ta ni mi? Ki ni mo 
n fẹ? Ki si l'o mu mi wa? Ati pe ibo ni apadasi mi? )). 


115 


bee 


116 


AWỌN IPILẸ IPEPE AWỌN OJISẸ 

Ẹnu awọn anabi ati awọn ojisẹ ko lori ipepe lọ sidi 
awọn ipilẹ ti o kari, gẹgẹ bi gbigba Ọlọhun gbọ ni ododo, 
ati awọn malaika Rẹ, ati awọn tira Rẹ, ati awọn ojisẹ Rẹ, 
ati ọjọ ikẹyin, ati gbigba akọọle -kadara- gbọ ni ododo, 
rere rẹ ati aburu rẹ; ati gẹgẹ bi ipanilasẹ pẹlu jijọsin fun 
Ọlọhun nikan soso, kò si orogun kan fun Un, ati titẹle 
oju-ọna Rẹ, ati aitẹle awọn ọna ti o yapa si i, ati sise ohun 
orisi mẹrin ni eewọ, awọn ni: Awọn ibajẹ ohun ti o han 
ninu rẹ ati ohun ti o pamọ, ati ẹsẹ, ati sise agbere lai jẹ 
pẹlu otitọ, ati sise ẹbọ si Ọlọhun, ati sisin awọn ere, ati 
awọn oosa. Ati fifọ Ọ mọ kuro nibi iyawo, ati ọmọ, ati 
orogun, ati alafijọ, tabi alafiwe, ati nibi ki a sọ nnkan kan 
nipa rẹ yatọ si otitọ, ati sise pipa awọn ọmọ leewọ, ati 
sise pipa ẹmi lai jẹ pẹlu otitọ ni eewọ, ati kikọ owo-ele - 
riba- ati jijẹ owo ọmọ-orukan. Ati ipanilasẹ pẹlu pipe 
adehun ati osuwọn ati iwọnka, ati sise rere si awọn obi 
mejeeji, ati sise dọgba laarin awọn eniyan, ati ododo ninu 
ỌrỌ, ati isẹ, ati kikọ ina-apa, ati igberaga, ati jijẹ owo 
awọn eniyan pẹlu ibajẹ fun'ni. 

Ibnul Qayyim -ki Ọlọhun O kẹ ẹ- sọ pe: k Awọn 
ofin -Sharia- lapapọ dọgba ninu awọn ipẹlẹ wọn -wọn o 
baa tilẹ yatọ sira wọn- daadaa wọn si fidi mulẹ ninu awọn 
laakaye, ati pe ti o ba se pe ori ohun ti o yatọ si ori ohun 
ti wọn wa lori rẹ ni wọn wa ni, dajudaju wọn o ba jade 
kuro ninu Hikmah -ọgbọn- ati anfaani ati ikẹ; koda kò tilẹ 


117 


see se pe ki wọn mu ohun ti o yapa si ohun ti wọn mu wa 


wa: 
LBEDLJIKU' JA KJAEAF KR 3 INI off yi AA) 
.I1 :LAQHẸLOA 1 
(CAti pe ti o ba se pe ododo naa tẹle ifẹ-inu wọn ni, 
dajudaju sanma ati ilẹ o ba ti bajẹ ati awọn ti o wa ninu 
wọn ) ISuuratul-Mu'uminuun: 71J. Ati pe bawo ni 
onilaakaye yoo ti se gba pe ki ofin Ọlọhun ti O mọ ẹjọ da 
ju gbogbo oludajọ lọ o wa pẹlu atodijẹ ohun ti o mu wa? 
yii, 
Eyi l'o si mu ki ẹsin awọn anabi o jẹ ọkan, gẹgẹ bi 
Ọlọhun -giga ni fun Un- ti sọ pe: 
LfikciR1giIG. ADORA KOO LJIJAṢAJ ef joô) 
:LAIIgHEeAN 1 ( LAKSBIE di (OJA FHd3KTIJJ IA BE? 
.52-51 
d Ẹyin ojisẹ ẹ maa jẹ ninu ohun ti o dara, ki ẹ si 
maa se daadaa, dajudaju Emi ni Olumọ nipa ohun ti ẹ n 
se nisẹ. Ati pe dajudaju eyi ni ijọ yin, ijọ kan soso; Emi si 
ni Oluwa yin, tori naa ẹ maa bẹru Mi )Ọ ISuuratul- 
Mu'uminuun: 51-521J. Ọba ti O gbọn-un-gbọn ni Olusọrọ, 
tun sọ pe: 
(i d$ II eo ADI NJA IGA JNJi T Á ditBI LjIBEYeT 
Nje/ura$cOA LY fp Ti T EAT AgkmiplọNjeiy A 
.13 :40ATIfLoA 1 





F1 Wo Miftaahu Daar As-Sa'aadah 2/383. 


118 


ccO se l'ofin fun yin ninu ẹsin ohun ti O fi pa 
Nuuhu lasẹ, ati eyi ti A fi ransẹ si Ọ, ati eyi ti A sọ 
asọtẹlẹ rẹ fun Ibraahiim, ati Musa, ati Isa, pe ki ẹ gbe ẹsin 
naa duro, ati pe ki ẹ ma se pin yẹlẹyẹlẹ nidi rẹ ? ISuuratu 
Shuraa: 131. 

Koda ohun ti a gba lero pẹlu ẹsin ni ki awọn ẹru o 
de ibi ohun ti a da wọn fun, ninu jijọsin fun Oluwa wọn 
ni Oun nikan soso, kò si orogun kan fun Un, nitori naa 
yoo se ni ofin fun wọn ninu awọn ẹtọ ohun ti o jẹ ọranyan 
lori wọn pe ki wọn o gbe duro, yoo si se olugbọwọ fun 
wọn ninu awọn ọranyan, yoo si maa se atilẹyin fun wọn 
pẹlu awọn ọna ti yoo gbe wọn de idi ohun afojusi yii, ki 
iyọnu Ọlọhun o le baa jẹ ti wọn, ati oriire ile mejeeji, ni 
ibamu pẹlu ilana Ọlọhun, kò ni ya ẹru ni gbogbo yiya, kò 
si ni i ko aarẹ fifọnka yẹlẹ-yẹlẹ buburu ba a, eyi ti yoo 
mu un kọlu adamọ rẹ, ati ẹmi rẹ, ati ile-aye ni ayika rẹ. 

Nitori naa gbogbo awọn ojisẹ n pepe lọ sidi ẹsin 
Ọlọhun, eyi ti yoo fun eniyan ni ipilẹ adisọkan ti yoo 
gbagbọ, ati ofin eyi ti yoo maa rin ni ori rẹ ninu isẹmi rẹ, 


LU 95 


idi niyi ti At-Tawraata -Majẹmu Laelae- fi jẹ "iwe 
adisọkan ati ofin, ti a si pa awọn ẹni rẹ lasẹ pe ki wọn o 
maa wa idajọ lọ si idi rẹ, Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
JEGEPL IRI LIBtf €juga6 RA aPNiagjsjo/Rf deẹtijug) 
.44 :URFUÁ 1 ( ORUALJIGOJATATII JHD2 
€ Dajudaju Awa ti sọ At-Tawraata kalẹ, imọna wa 
ninu rẹ ati imọlẹ. Awọn anabi ti wọn gbafa fun Ọlọhun a 


119 


maa dajọ pẹlu rẹ fun awọn Yahuudi, ati pe awọn alufa 
wọn agba ati awọn amofin wọn naa la maa dajọ pẹlu rẹl 
). ISuuratul-Maa'idah: 44. Lẹyin naa ni Al-Masiihu - 
Jesu- "ki ọla Ọlọhun o maa ba a" de ati Injiila -Bibeli- 
pẹlu rẹ, imọna, ati imọlẹ, n bẹ ninu rẹ, o si n jẹri ododo si 
ohun ti o siwaju rẹ ninu At-Tawraata; Ọba ti ẹyin Rẹ ga, 
SỌ pe: 
Li NJOLJh£IATPU diheki1 If T ahIDẸGCT IBAEWÁ ) 
.146 :UÁFUÁ 1 (AAaPNNbyanlU/ Ik£kA fo/Af 
(CAti pe Awa fi Anabi Isa ọmọ Maryama tẹle ipasẹ 
wọn, ni olujẹri ododo si ohun ti o siwaju rẹ ninu At- 
Tawraata, A si fun un ni Injiila -Bibeli- imọna wa ninu rẹ 
ati imọlẹ 5) ISuuratul-Maa'idah: 46. Lẹyin eleyii ni 
Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a, 
wa de pẹlu ofin -Sharia- ti opin, ati ẹsin pipe, ti o si jẹ 
olusọ lori ohun ti o siwaju rẹ ninu awọn ofin, ati oluparẹ 
fun wọn, Ọlọhun si fun un ni Al-Qur'aani, ti o jẹ 
olumuni-mọ ohun ti o jẹ ododo ninu ohun ti o siwaju rẹ 
ninu awọn tira; Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 
YúRI LIIdNJOLIheE6fL d3ol6yd/ IlàọdíṣÁ) 
Ljid4 dá 6 DIPATYHKUA Yí yerijetfiifhEGNJIAEJIHIA 
.48 :UGPFUOÀA 1 (Solf 
(C A si ti sọ Tira naa kalẹ fun ọ pẹlu ododo, o jẹ 
olumuni-mọ ohun ti o jẹ ododo ninu ohun ti o siwaju rẹ 
ninu tira, ati olusọ lori rẹ, nitori naa maa se idajọ laarin 
wọn pẹlu ohun ti Ọlọhun sọ kalẹ, ma si se tẹle ifẹ-inu 


120 


wọn kuro nibi ohun ti o wa ba ọ ninu ododo )?? ISuuratul- 
Maa'idah: 4S1. Ati pe Ọlọhun -mimọ ati giga ni fun Un- 
se alaye pe Anabi Muhammad "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a", ati awọn olugbagbọ-ododo pẹlu rẹ, gba Oun 
gbọ ni ododo, gẹgẹ bi awọn ti o siwaju wọn ninu awọn 
anabi, ati awọn ojisẹ, ti se gba A gbọ lododo; nitori naa 
Ọba ti ẹyin Rẹ ga Naa, sọ pe: 
Yhu jidosj$ LAgIIJA NP LjiNjoyetijehijÀ ajf Lt 
GIDI (342 JAGA Npe LjifUTDLjiò oj JJ NP?À NWÀ NIJúdá 
.285 :tealigloA 1(€ odi dẸll Adi IijPs 
c Ojisẹ naa gba ohun ti a sọ kalẹ fun un lati ọdọ 
Oluwa rẹ gbọ, ati awọn olugbagbọ-ododo, onikaluku wọn 
gba Ọlọhun gbọ lododo, ati awọn malaika Rẹ, ati awọn 
tira Rẹ, ati awọn ojisẹ Rẹ, a kò ni i se iyatọ laarin ọkan 
ninu awọn ojisẹ Rẹ, wọn sọ pe: A gbọ, a si tẹle ItiẸJ, dari 
jin wa Oluwa wa, ọdọ Rẹ si ni ibupadasi Iwal 
lQur'aani, Baqarah: 2851. 


As Asd 


121 


ISẸ ỌLỌHUN TI YOO MAA BẸ LỌ GBERE 

Ohun ti o siwaju ninu sise afihan ipo awọn ẹsin 
Yahuudi, ati ti alagbelebu -Christians- ati ti Majuusi - 
awọn. sinna-sinna- ati ti Airaadishtiyyah, ati ti awọn 
abọrisa lorisirisi, n se alaye ipo awọn eniyan ni ọdun 
ọgọrun kẹfa lẹyin bibi Jesu, ti ẹsin ba si ti bajẹ nse ni 
awọn eto oselu, ati ti ajumọgbe, ati ti ọrọ-aje, yoo bajẹ ... 
tori naa awọn ogun adẹjẹsilẹ yoo kari aye, didari awọn 
eniyan ni ọna imunisin o si yọju, awọn eniyan yoo si maa 
sẹmi ninu okunkun biribiri, awọn ọkan o si titori rẹ 
sokunkun, nitori okunkun aigbagbọ, ati aimọkan, awọn 
iwa o si dọti, wọn o si fa iyi ya, wọn o si gbe ẹsẹ le awọn 
ẹtọ, ibajẹ yoo si han ni ori ilẹ ati ninu okun, debi wi pe ti 
onilaakaye ba woye si i -ni asiko naa- dajudaju ki ba ri i 
pe awọn eniyan wa ni ipo ipọka-iku, ati pe o n kede atitan 
ile-aye, ti Ọlọhun kò ba gba a silẹ pẹlu alatunse nla kan ti 
yoo gbe atupa jijẹ anabi lọwọ, ati òye imọna, ki o le baa 
mọlẹ oju-ọna awọn eniyan fun wọn, ki o si le baa fi wọn 
mọna lọ si oju-ọna ti o tọ. 

Ni asiko yii ni Ọlọhun yọnda pe ki imọlẹ jijẹ anabi 
laelae o tan lati lilul Makkah alapọnle, eyi ti ile Ọlọhun 
alapọnle wa ninu rẹ, ati pe ayika rẹ jẹ ohun ti o jọ awọn 
ayika awọn eniyan yoku, nipa sise ẹbọ si Ọlọhun, ati 
aimọkan, ati abosi, ati didari ẹni ni ọna ti a fẹ; yatọ si Wi 
pe o yatọ si ibomiran pẹlu awọn iyatọ pupọ; Iti o se pel 
ninu wọn ni: 


122 


1- Wi pe ayika kan ti o mọ ni i, kò lapa pẹlu eeri 
Irori -filọsọfi- awọn Giriisi "Greece", tabi ti awọn Roomu 
""Rome"", tabi ti awọn India, ati pe awọn ara ibẹ jẹ ẹni ti o 
ni anfaani alaye amọgbọndani, ati ọpọlọ ti o mọlẹ, ati 
awọn adamọ ti i maa n fa ohun ti kò ni afijọ yọ. 

2- Wi pe ọkan ile-aye l'o bọ si, aaye kan ti o jẹ 
aarin-gbun-gbun laarin Europe ati Asia ati Africa l'o wa, 
eyi n bẹ ninu ohun ti yoo jẹ okunfa pataki kan nipa titete 
tan ka, ati ki isẹ laelae yii o de awọn origun ile-aye wọnyi 
ninu asiko diẹ. 

3- Wi pe ilu ifayabalẹ ni i, nigba ti o se pe Ọlọhun 
daabo bo o, nigba ti Abrahata gbero lati ja a logun, bẹẹ ni 
awọn ijọba nlanla ti awọn Furus "Persian" ati Roomu 
"Rome" ti o wa ni itosi rẹ kò si da ọwọ tẹ ẹ ri, kaka bẹẹ, 
nse ni o wa ninu ifayabalẹ, titi ti o fi de ori rira-tita lowoJ 
rẹ lọ si arewa ati gusu, ati pe eleyii jẹ ami ipalẹmọ fun 
gbigbe Anabi alapọnle yii dide; Dajudaju Ọlọhun si ti ran 
awọn ara ibẹ leti pẹlu idẹra yii, O si sọ pe: 

LÁ 1:(ÔT yif KjeciNjoI mò(3890 DẸLID7O 
.67:t TI 
c€ Njẹ A kò ti fun wọn ni aaye ọwọ kan, ti o ni 
ifọkanbalẹ gbe, ti a n fa awọn lorisirisil eso gbogbo 
nnkan wa sibẹ bi? 0) ISuuratul-Qasas: 571. 

4- Wi pe aaye asalẹ kan ni i, o se isọ ọpọlọpọ ninu 
awọn iwa ẹyin, gẹgẹ bi apọnle, ati sisọ iwọ alabagbe, ati 
owu jijẹ lori awọn iyi, ati bẹẹ bẹẹ lọ ninu awọn ajulọ ti o 


123 


gbe e si ipo aaye ti o tọ si isẹ laelae naa. 

Lati aaye nla yii, ati ninu iran Quraish ti o gbayi 
pẹlu idalahọn ati ki a sọrọ yọ komookun rẹ, ati awọn iwa 
alapọnle, iran ti o se pe oun l'o ni agbega, ati isiwaju, 
Ọlọhun sẹsa Anabi Rẹ, Muhammad, "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a', ki o le baa jẹ opin awọn anabi ati 
awọn ojisẹ, nibi ti a ti bi i ni ọdun ọgọrun kẹfa lẹyin bibi 
Jesu, ni nnkan bii ọdun 570 A.D. 

O si dide ni ọmọ-orukan, nigba ti o se pe baba rẹ ti 
ku, nigba ti oun wa ni inu iya rẹ, lẹyin naa ni iya rẹ ati 
baba baba rẹ ku, nigba ti o wa ni ọmọ ọdun mẹfa, nitori 
naa ọmọ-iya baba rẹ Abu Taalib se agbatọ rẹ, ọmọde- 
kunrin naa wa dide ni ọmọ-orukan, awọn ami mimu 
samsam si han ni ara rẹ. Iwa rẹ, ati isesi rẹ si yatọ si isesi 
awọn eniyan rẹ, ki i parọ ninu ọrọ rẹ, ki i si i ni ẹnikan 
lara, ati pe o gbayi pẹlu ododo sisọ, ati sisọ abẹ, ati 
ifọkantan, ti o fi debi pe pupọ ninu awọn eniyan rẹ l'o 
maa n fi ọkan tan an lori eyi ti o wọn ninu nnkan-ini wọn, 
wọn a si maa ko o pamọ si ọdọ rẹ, a si maa sọ ọ gẹgẹ bi o 
ti se n sọ ẹmi rẹ ati owo rẹ, eyi si n bẹ ninu ohun ti o mu 
wọn maa pe e ni Al-Amiin -ẹni ifọkantan- ati pe o jẹ 
onitiju, ihoho rẹ kò si han si ẹni-kankan lati igba ti o ti 
balaga, o si jẹ ẹni ti o mọra, olubẹru Ọlọhun, ohun ti o n 
ri ni ara awọn eniyan rẹ ninu ibọrisa, oti mimu, ati 
itajẹsilẹ, a maa ba a lọkan jẹ, tori naa a maa ba awọn 
eniyan rẹ se nibi ohun ti o ba yọnu si ninu awọn isẹ wọn, 


124 


a si maa yẹra fun wọn nigba ti wọn ba n se palapala, ati 
iwa poki wọn, a si maa se iranlọwọ fun awọn ọmọ- 
orukan, ati awọn opô-binrin, a si maa fun awọn ti ebi n pa 
lounjẹ ... titi ti o fi di igba ti o fẹrẹ pe ogoji ọdun, ara rẹ 
kò gba ohun ti n ri ni ayika rẹ ninu ibajẹ mọ, n l'o ba bẹrẹ 
si ni i da wa fun sisin Oluwa rẹ, n si n tọrọ lọdọ Rẹ pe ki 
O fi oun mọna lọ si oju-ọna ti o tọ. Laarin asiko ti o wa 
lori ipo yii ni malaika kan ninu awọn malaika Ọlọhun ba 
sọ kalẹ wa ba a pẹlu isẹ lati ọdọ Oluwa rẹ, ati asẹ Rẹ pe 
ki o maa jisẹ ẹsin yii fun awọn eniyan, ki o si maa pe wọn 
lọ sidi jijọsin fun Oluwa wọn, ki wọn si pa ijọsin fun 
ohun ti o yatọ si I ti. Isẹ Ọlọhun naa si tẹsiwaju ni 
sisọkalẹ wa si ọdọ rẹ, pẹlu awọn ofin, ati awọn idajọ, ni 
ọjọ kan lẹyin omiran, ati ni ọdun kan lẹyin omiran, titi ti 
Ọlọhun fi pe ẹsin yii fun awọn ọmọ eniyan, ti O si se 
idẹra naa le wọn lori pẹlu pipe rẹ, nigba ti isẹ Anabi "ki 
ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" pe, Ọlọhun gba ẹmi rẹ, ọjọ 
ori rẹ si jẹ ọdun mẹtalelọgọta nigba ti o ku, o lo ogoji 
ọdun ninu rẹ siwaju ki o to di anabi, o si lo mẹtalelogun 
ninu rẹ ti i fi n jẹ anabi, ati ojisẹ. 

Ẹnikẹni ti o ba si woye si ipo awọn anabi, ti o si kọ 
nipa itan wọn; yoo mọ daju pe kò si ọna kan ti jijẹ anabi 
anabi kan ninu awọn anabi gba rinlẹ afi ki o jẹ pe jijẹ 
anabi Anabi Muhammad "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba 
a", ti gba ọna naa rinlẹ ni ọna ti o tọ ju. 

Nitori naa ti o ba wo ọna ti a gba gba jijẹ anabi ti 


125 


Anabi Musa, ati Anabi Isa -Jesu- "ki ọla Ọlọhun o maa 
ba awọn mejeeji" wa, o mọ pe a gba a wa ni lati ọna 
ọgọọrọ eniyan, ati pe ọna ọgọọrọ eniyan ti a si gba gba 
Jijẹ anabi ti Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a", wa tobi ju, o si nipọn ju, ati pe o sunmọ ju ni 
asiko. 

Bakan naa ni ọna ọgọọrọ eniyan ti a gba gba awọn 
ohun akonilaga wọn, ati awọn arisami wọn wa jọra wọn, 
sugbọn ti Anabi Muhammad "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa 
ba a" tobi ju, tori pe awọn arisami rẹ pọ, koda eyi ti o tobi 
Ju ninu awọn arisami rẹ ni Al-Qur'aani alapọnle, eyi ti o 
se pe a kò i ti yee maa gba a wa ni gbigbawa gba ọna 
ọgọọrọ eniyan ni ohùn ati ni kikọsilẹ. 

Ati pe ẹnikẹni ti o ba wo ohun ti Anabi Musa, ati 
Anabi Isa -Jesu- "ki ọla Ọlọhun o maa ba awọn mejeeji" 
mu wa, ati ohun ti Anabi Muhammad "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a" mu wa, ninu adisọkan ti o dara, ati 
awọn ofin ti o rinlẹ, ati awọn imọ alanfaani, yoo mọ daju 
pe lati ara opo ifatupakọ kan soso ni wọn ti jade, oun ni 
opo ifatupakọ ti jijẹ anabi. 

Ẹnikẹni ti o ba si wo ipo awọn olutẹle awọn anabi 
naa si ti awọn olutẹle Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a'"', yoo mọ daju pe awọn ni eniyan ti o 
loore ju fun awọn eniyan, koda awọn tilẹ l'o tobi ju ninu 
awọn olutẹle awọn anabi ni lilapa lori awọn ti o wa lẹyin 
wọn, wọn tan sise Ọlọhun ni ọkan soso ninu ijọsin - 


126 


Tawhiid- ka, wọn si tun tan sise deedee ka, ati pe wọn jẹ 
aanu fun awọn alailera ati awọn alaini. 

Ti o ba si n fẹ alekun alaye ti o maa fi se ẹri lori 
jijẹ anabi Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a"; n o mu awọn ẹri ati ami ti Ali ọmọ 
Rabban At-Tabarii ri nigba ti o jẹ ẹlẹsin agbelebu - 
Christian- ti o si titori rẹ gba ẹsin Islam. 

Awọn ẹri wọnyi ni: 

1- Wi pe o pepe lọ sidi sisin Ọlọhun nikan soso, ati 
pipa sisin ohun ti o yatọ si I ti, o fi bẹẹ se dọgba pẹlu 
gbogbo awọn anabi. 

2- Wi pe o se afihan awọn ami ti o han, ti ẹnikan 
kò le mu un wa yatọ si awọn anabi Ọlọhun. 

3- Wi pe o fun'ni niro nipa awọn isẹlẹ Iti yoo sẹlẹ 
nijọjọ-iwaju, o si sẹlẹ gẹgẹ bi o ti fun'ni niro nipa rẹ. 

4- Wi pe o fun'ni niro nipa ọpọlọpọ isẹlẹ ninu 
awọn isẹlẹ ile-aye, ati ti awọn ijọba rẹ, o si sẹlẹ gẹgẹ bi o 
ti fun'ni niro. 

5- Wi pe Tira ti Anabi Muhammad "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a" mu wa -ti i se Al-Qur'aani- ami kan 
ni i ninu awọn ami jijẹ anabi; tori pe oun ni Tira ti o de 
opin ju, ti Ọlọhun si sọ ọ kalẹ fun ọkunrin 
alaimọọkọmọọka, ti kò mọ iwe kọ, ti kò si mọ ọn ka, o si 
fi i pe awọn sọrọsọrọ ti o da lahọn nija pe ki wọn o mu 
iru rẹ wa, tabi iru Suura -ọgba ọrọ- kan ninu rẹ; ati nitori 
pe Ọlọhun se olugbọwọ isọ rẹ; O si fi i sọ adisọkan 


127 


igbagbọ ti o dara, O si se akojọpọ ofin ti o pe ju sinu rẹ, 
O si fi i gbe ijọ kan ti o lọla ju dide. 

6- Wi pe opin awọn anabi ni i, ati pe ti o ba se pe a 
kò ran an nisẹ ni, jijẹ anabi awọn anabi ti wọn fun'ni niro 
nipa riran an nisẹ ko ba bajẹ. 

7- Wi pe awọn anabi "ki ọla Ọlọhun o maa ba 
wọn" ti fun'ni niro nipa rẹ, siwaju ki o to yọju pẹlu asiko 
gigun, wọn si royin riran an nisẹ, ati ilu rẹ, ati bi awọn ijọ 
ati awọn ọba yoo ti gba fun oun, ati ijọ rẹ, wọn si mu ẹnu 
ba titanka ẹsin rẹ. 

8- Wi pe ami kan ninu awọn ami jijẹ anabi ni 
sisẹgun rẹ lori awọn ijọ ti o gbogun ti i, tori pe kò see se 
ki eniyan o pera rẹ ni ojisẹ kan lati ọdọ Ọlọhun -ki o si jẹ 
opurọ- ki Ọlọhun O maa wa se atilẹyin fun un pẹlu aranse 
ati igbanilaye, ati ibori awọn ọta, ati titanka ipepe rẹ, ati 
pupọ awọn ọmọlẹyin rẹ; dajudaju eleyii kò le sẹlẹ afi ni 
ọwọ anabi olododo kan. 

9- Ohun ti o wa lori rẹ ninu ijọsin rẹ, ati sisọ abẹ 
rẹ, ododo rẹ, ati iroyin ẹyin rẹ, ilana rẹ, ati awọn ofin rẹ; 
dajudaju eleyii kò le pejọ afi si ara anabi kan. 

Ẹni ti o mọna yii wa sọ lẹyin ti o ti ka awọn 
amusẹri wọnyi tan pe: kc Awọn iwa ti o mọlẹ wọnyi, ati 
awọn ẹri ti o to yii, ẹni ti o ba mu un wa, jijẹ anabi jẹ 
ọranyan fun un, ọfa rẹ si se jere, ẹtọ rẹ si soriire, gbigba a 
lododo si jẹ ọranyan, ati pe ẹnikẹni ti o ba kọ ọ, ti o si 
tako o, iyanju rẹ kuna, o si se ofoo ile-aye rẹ, ati ọrun rẹ 


128 


Ni ipari ẹsẹ ọrọ yii, n o mu ẹri meji kan wa fun ọ: 
Ẹri ọba Roomu ti aye-jọhun ti o jẹ ẹni ti o l'o igba pẹlu 
Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", ati 
ẹri olupeni-sẹsin-agbelebu kan ti o jẹ ọmọ England ti o n 
ba ni logba, iyẹn John Saint. 

Ẹri Alakọkọ: Ẹri Hiraql -Hercules-: Bukhari "ki 
Ọlọhun o kẹ ẹ" sọ iroyin Baba Sufyaan, nigba ti ọba 
Roomu pe e, ti o si sọ pe: cBBaba Al-Yamaan, Al-Hakam 
ọmọ Naafiu sọ fun wa pe Shuaib fun wa niro, lati ọdọ 
A7-/uhri, pe Ubaidu-L-laah ọmọ Abdul-Laah ọmọ Utbah 
ọmọ Mas'uud, wi pe Abdul-Laah ọmọ Abbaas fun un 
niro pe Baba Sufyaan ọmọ Harb fun un niro, pe Hiraql 
"Hercules" ran ẹni si oun laarin awọn onirin-ajo kan ninu 
Quraish, ti wọn jẹ olusowo ni ilẹ Shaamu, ni asiko ti 
Ojisẹ Ọlọhun "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" ba awọn 
Baba Sufyaan ati awọn alaigbagbọ Quraish se iwawọ-ija- 
bọlẹ, wọn si wa ba a ni lilul Elya, o si pe wọn wa si 
ibujokoo rẹ, nigba ti awọn ẹni-nla Roomu wa ni ayika rẹ, 
lẹyin naa ni o wa pe wọn, o si pe ogbefọ rẹ, o si sọ pe: Ta 
l'o tan mọ ọkunrin ti n pe ara rẹ ni anabi yii ni ẹbi ninu 
yin? N ni Baba Sufyaan ba sọ pe: Mo ni: Emi ni mo tan 
mọ ọn ju ni ẹbi. O ni ẹ sun un mọ mi, ki ẹ si sun awọn ẹni 
rẹ mọ ọn, ki ẹ si ko wọn si ẹyin rẹ; o si sọ fun ogbefọ rẹ 
pe: Sọ fun wọn pe emi yoo bi eleyii leere nipa ọkunrin 
naa, ti o ba parọ fun mi, ki ẹ ja a nirọ, o ni: Mo fi Ọlọhun 


129 


bura pe ti kò ba si ti itiju pe ki wọn o ma mu mi pẹlu irọ 
kan ni, n o ba purọ mọ ọn, lẹyin naa akọkọ ohun ti o bi 
mi nipa rẹ ni pe o ni: Bawo ni ẹbi rẹ ti jẹ laarin yin? Mo 
ni: Ẹlẹbi Inlal ni laarin wa. O ni: Njẹ ẹnikan ninu yin wa 
ti sọ iru ọrọ yii siwaju rẹ ri bi? Mo ni: rara o. O ni: Njẹ 
ọba kan wa n bẹ ninu awọn baba-nla rẹ bi? Mo ni rara. O 
ni: Sé awọn ẹni-nla ninu awọn eniyan ni n tẹle e ni, tabi 
awọn ẹni-yẹpẹrẹ wọn? Mo ni: Awọn ẹni-yẹpẹrẹ wọn ni. 
O ni: Sé wọn n lekun ni, tabi wọn n dinku? Mo ni: Nse ni 
wọn n lekun. O ni: Njẹ ẹnikan ninu wọn a wa maa kọ 
ẹsin naa silẹ ni ti ibinu si ẹsin rẹ lẹyin ti o ti wọnu rẹ bi? 
Mo ni: rara. O ni: Njẹ ẹ wa jẹ ẹni ti n fi ẹsun irọ kan an 
siwaju ki o to sọ ohun ti o sọ bi? Mo ni: rara. O ni: Njẹ a 
maa dalẹ bi? Mo ni rara. Sugbọn awa pẹlu rẹ wa ni asiko 
ifijahapara, a kò si mọ ohun ti yoo se ninu rẹ. O ni 
gbolohun kan kò gba mi laye lati se afikun kan yatọ si 
gbolohun yii. O ni: Njẹ ẹ wa ja a logun bi? Mo ni: Bẹẹ ni. 
O ni: Njẹ bawo ni ogun ti ẹ ja a naa ti ri? Mo ni: Bori loni 
ki n bori lọla ni laarin wa; o n pa wa lara, awa naa si n pa 
a lara. O ni: Ki ni o fi n pa yin lasẹ? Mo ni: O n sọ pe: Ẹ 
maa sin Ọlọhun nikan soso, ẹ kò si gbọdọ fi nnkan kan se 
orogun fun Un, ki ẹ si fi ohun ti awọn baba yin n sọ silẹ, 
o si n pawa lasẹ pẹlu irun kiki, ati ododo sisọ, ati sisọ 
abẹ, ati siso okun ẹbi pọ. O si sọ fun ogbefọ naa pe: Sọ 
fun un pe: Mo bi ọ lere nipa ẹbi rẹ, o si dahun pe ẹlẹbi nla 
l'o jẹ ninu yin, bẹẹ naa ni awọn ojisẹ ri, a maa n gbe wọn 


130 


dide lati inu ẹbi nla ninu awọn eniyan wọn. Mo si tun bi ọ 
leere pe njẹ ẹnikan ninu yin wa ti sọ ọrọ yii ri bi, o si fesi 
pe rara, mo si sọ pe: Iba se pe ẹnikan ti sọ ọrọ yii ri 
siwaju rẹ ni, n o ba sọ pe ọkunrin kan Íni ij ti n kọse ọrọ 
kan ti wọn ti sọ siwaju rẹ. Mo si bi ọ pe njẹ ọba kan wa n 
bẹ ninu awọn baba rẹ bi, o si dahun pe rara, mo si sọ pe: 
Ti o ba se pe ọba kan n bẹ ninu awọn baba rẹ ni, n o ba sọ 
pe ọkunrin kan fÍni ij ti n wa ijọba baba rẹ. Mo si bi ọ 
leere pe njẹ ẹ wa n fi ẹsun irọ kan an siwaju ki o to wi 
ohun ti o wi bi, o si dahun pe rara, dajudaju mo mọ pe 
dajudaju kò gbọdọ jẹ ẹni ti yoo fi irọ pipa mọ awọn 
eniyan silẹ, ti yoo wa maa purọ mọ Ọlọhun. Mo si bi ọ 
leere pe se awọn eni-nla ninu awọn eniyan ni n tẹle e ni, 
tabi awọn ẹni-yẹpẹrẹ wọn, o si sọ pe awọn ẹni-yẹpẹrẹ 
wọn ni wọn n tẹle e, awọn naa ni olutẹle awọn ojisẹ. Mo 
si bi ọ leere pe njẹ wọn n pọ ni, tabi wọn n dinku, o si 
dahun pe nse ni wọn n pọ, bẹẹ naa ni ọrọ igbagbọ-ododo 
ri titi ti yoo fi pe. Mo si bi ọ leere pe njẹ ẹnikan a wa maa 
kọ ẹsin naa silẹ, ni ti ibinu si ẹsin rẹ, lẹyin ti o ti wọ inu 
rẹ, o si ni rara, bẹẹ naa ni igbagbọ-ododo ri nigba ti ọyaya 
rẹ ba ti dara pọ mọ awọn ọkan. Mo si bi ọ leere pe njẹ a 
wa maa dalẹ bi, o si dahun pe rara, bẹẹ naa ni awọn ojisẹ 
ri, wọn ki i dalẹ. Mo tun bi ọ leere nipa ohun ti i fi n pa 
yin lasẹ, o si dahun pe o n pa yin lasẹ lati sin Ọlọhun, ki ẹ 
si ma fi nnkan kan se orogun fun Un, o si n kọ fun yin lati 
jọsin fun awọn orisa, o si n pa yin lasẹ pẹlu irun kiki, 


131 


ododo sisọ, ati sisọ abẹ, ti ohun ti o sọ ba jẹ otitọ, yoo ni 
ikapa lori aaye ẹsẹ mi mejeeji laipẹ, ati pe dajudaju mo ti 
mọ daju pe yoo jade, n kò lero pe ninu yin ni yoo ti wa, 
iba si se pe mo mọ daju pe mo le yọ de ọdọ rẹ ni, n o ba fi 
ara da isoro pipade rẹ, iba si se pe mo wa ni ọdọ rẹ ni, 
dajudaju n o ba fọ ẹsẹ rẹ nu, lẹyin naa ni o wa tọrọ iwe 
Ojisẹ Ọlọhun, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", eyi ti o 
fi ran Dihyah si ọlọla Basri, n ni o ba fun Hiraql, o si ka 
a, o si ba ninu rẹ pe: K Mo bẹrẹ ni orukọ Ọlọhun, 
Alaanujulọ, Aladipele-ẹsan-rere, lati ọdọ. Muhammad, 
ẹru Ọlọhun, ati ojisẹ Rẹ, si Hiraql ọlọla Roomu, ọlà ki o 
maa ba ẹni ti o ba tẹle imọna, lẹyin naa emi n pe ọ pẹlu 
ipe Islam, gba ẹsin Islam ki o la, Ọlọhun O fun ọ ni ẹsan 
rẹ lẹẹmeji, ti o ba wa kọyin, a jẹ pe ori rẹ ni ẹsẹ awọn 
mẹkunnu Írẹj yoo wa. Ẹyin ti a fun ni tira, ẹ wa sidi 
gbolohun kan ti o se dọgba laarin wa ati aarin yin, pe a kò 
gbọdọ sin Ìnnkan kanJ yatọ si Ọlọhun, a kò si gbọdọ fi 
nnkan kan se orogun pẹlu Rẹ, ati pe apa kan wa kò gbọdọ 
mu apa kan ni awọn oluwa lẹyin Ọlọhun, tori naa ti wọn 
ba kọyin Isi eleyiil, ẹ sọ pe: Ẹ jẹri pe dajudaju olugbafa 
fun Ọlọhun -Musulumi- ni awa ?). 

Ẹri Ẹlẹẹkeji: Ẹri olupeni-sẹsin-agbelebu ti o jẹ 
ọmọ England ti o n ba'ni lo igba John Saint; nibi ti o ti n 
sọ pe: Lẹyin kika ti kò ja nipa awọn ẹfọsiwẹwẹ Islam ati 
awọn ipilẹsẹ ẹkọ rẹ nipa sisisẹ-sin kaluku ati awujọ, ati 
sise dọgba rẹ nipa gbigbe awujọ dide lori awọn ipilẹ kan 


132 


ninu sise deedee, ati sise Ọlọhun ni àásô ninu ijọsin, mo 
ri ara mi ni ẹni ti n fa lọ sidi Islam pẹlu gbogbo ọpọlọ mi, 
ati ẹmi mi, mo si se adehun fun Ọlọhun -mimọ ni fun Un- 
lati ọjọ naa pe n o jẹ olupepe lọ sidi Islam, olufuni niro 
idunnu pẹlu imọna rẹ ni gbogbo aaye. 

Dajudaju o de idi amọdaju yii lẹyin ti o ti kọ nipa 
ẹsin agbelebu -Christianity- ti o si jindo ninu rẹ; ti o si ri 
wi pe kò fọ esi pupọ ninu awọn ibeere, eyi ti n yi ninu 
isẹmi eniyan, n ni iyemeji ba bẹrẹ si ni i wọnu lọkanli rẹ, 
lẹyin naa ni o tun kọ nipa ilana pe ẹnikan kò gbọdọ da 
nnkan kan ni ''Communism?", ati ti Budda, kò si ri ohun ti 
n wa ninu mejeeji, lẹyin naa l'o wa kọ nipa Islam, ti o si 
jindo ninu rẹ, nitori naa o gba a gbọ ni ododo, o si n pepe 
lọ sidi rẹ. 


eee 


133 


OPIN JIJẸ ANABI 

Paapaa jijẹ anabi ti ye ọ lara ohun ti o siwaju, ati 
awọn apẹrẹ rẹ, ati awọn arisami rẹ, ati awọn ẹri jijẹ anabi 
ti Anabi wa Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba 
a", ki a to wa sọrọ nipa opin jijẹ anabi, dandan ni ki o mọ 
daju pe dajudaju Ọlọhun -mimọ ati giga ni fun Un- kò ki 
I ran ojisẹ kan afi nitori ọkan ninu awọn idi ti n bọ yii: 

1- Wi pe ki isẹ anabi naa o jẹ adayanri fun awọn 
eniyan kan, ki a si ma pa ojisẹ yii lasẹ pe ki o jẹ isẹ rẹ fun 
awọn ijọ ti wọn wa ni itosi, nitori naa Ọlọhun O wa ran 
ojisẹ kan pẹlu isẹ kan pataki si ijọ mìíran. 

2- Ki isẹ anabi ti o siwaju o ti parẹ, ki Ọlọhun O 
wa ran anabi kan ti yoo sọ ẹsin awọn eniyan di ọtun fun 
wọn. 

3- Ki ofin anabi ti o siwaju o jẹ ohun ti o dara fun 
asiko rẹ, ki o si ma ba awọn asiko ti o tẹle e mu, nitori 
naa Ọlọhun yoo gbe ojisẹ kan dide, ti yoo gbe isẹ ati ofin 
ti o ba asiko naa, ati aaye naa mu wa, ati pe Hikmah - 
ọgbọn- Ọlọhun -mimọ ni fun Un- dajọ pe ki O gbe Anabi 
Muhammad "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" dide pẹlu 
isẹ kan ti o kari fun awọn ara ilẹ, ti yoo si ba gbogbo igba 
ati aaye mu, O si sọ ọ kuro ni ọwọ yiyipada ati atọwọbọ, 
ki isẹ rẹ o le baa sẹku laaye, ki awọn eniyan o fi maa bẹ 
laaye, ki o si jẹ ohun ti o mọ kuro nibi awọn panti yiyi 
ọrọ pada, ati atọwọbọ, eleyii l'o mu ki Ọlọhun O se e ni 
opin awọn isẹ riran Rẹ. 


134 


Ati pe ninu ohun ti Ọlọhun fi se adayanri fun 
Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", ni 
pe oun ni opin awọn anabi, tori naa kò si anabi kan lẹyin 
rẹ, tori pe dajudaju Ọlọhun ti fi i pe awọn isẹ riran naa, O 
si fi i pe awọn ofin naa, O si fi i pe ile naa, jijẹ anabi rẹ si 
mu ki iro-idunnu Anabi Isa -Jesu- o sẹ, nigba ti o sọ pe: € 
Ẹyin kò ti ka a ninu iwemimọ pe, okuta ti awọn ọmọle kọ 
silẹ, on na li o si di pataki igun ile  IMatteu 21:421. 
Alufa-ijọ -pastor- Ibraahiim Khaliil -ti o gba ẹsin Islam ni 
ẹyin-ọ-rẹyin- ka ọrọ yii kun ohun ti o dọgba pẹlu ọrọ 
Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", ti 
o sọ nipa ara rẹ, pe: 

Nljùoab(ííRhÙ Ij$yne yAJẸÔD;I jifídi/ yd£ OD jy 

UNJL inai (NJi /KOÔ?: if yinSÚÔ$e LjifiHoyur Adi ỌNÀ 

J( Ljùduf IK£'P TÍR IRI 2ii:yOL IHTRINJKaU À ÚNj:LAAJA 
.INRA IKE 

(CDajudaju apejuwe mi ati ti awọn anabi ti o siwaju 
mi da gẹgẹ bi apejuwe ọkunrin kan ti o kọ ile kan, ti o si 
kọ ọ daadaa, ti o si se e ni ọsọ, yatọ si aaye okuta -amọ 
sunsun- kan ni ara origun kan, n ni awọn eniyan ba bẹrẹ 
si ni i rọkirika rẹ, wọn si n se iyanu fun un, wọn si n sọ 
pe: O yoo wa fi okuta yii si i bi? O ni: Emi ni okuta naa, 
emi si ni opin awọn anabi ?? IBukhari ati Muslim ni wọn 
gbe e jadel. 

Nitori eleyii ni Ọlọhun -mimọ ni fun Un- se se Tira 
ti Anabi Muhammad "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" 


135 


mu wa ni olusọ lori awọn tira ti o siwaju, ati oluparẹ fun 
wọn, gẹgẹ bi O ti se ofin rẹ ni oluparẹ fun gbogbo awọn 
ofin ti o siwaju, ati pe Ọlọhun se onigbọwọ sisọ isẹ rẹ, n 
ni a se gba a wa ni gbigba wa gba ọwọ ọgọọrọ eniyan, 
nigba ti a gba Al-Qur'aani alapọnle wa ni gbigbawa 
gbọwọ ọgọọrọ eniyan ni ohùn ati ni kikọsilẹ, gẹgẹ bi a ti 
se gba Sunna -ilana- rẹ, ti ọrọ ẹnu, ati ti isẹ, wa gba ọwọ 
ọgọọrọ eniyan, bẹẹ ni a tun gba lilo awọn ofin ẹsin yii ni 
Ifisisẹ, ati awọn ijọsin rẹ, ati awọn ilana rẹ, ati awọn ofin 
rẹ, ni gbigbawa gba ọwọ ọgọọrọ eniyan. 

Ẹnikẹni ti o ba si wo awọn iwe itan aye Anabi, ati 
ti Sunna -ilana Anabi- yoo mọ daju pe awọn Sahaabe rẹ 
"ki Ọlọhun O yọnu si wọn" wọn sọ gbogbo isesi Anabi, 
"ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", ati gbogbo awọn ọrọ 
rẹ, ati awọn isẹ rẹ, fun awọn ọmọ-eniyan, nitori naa wọn 
gba ijọsin rẹ fun Oluwa rẹ wa, ati ogun atigbẹsinga rẹ, ati 
iranti Ọlọhun -mimọ ni fun Un- rẹ, ati itọrọ aforijin rẹ, ati 
lilawọ rẹ, ati akin rẹ, ati ibasepọ rẹ pẹlu awọn ara rẹ, ati 
pẹlu awọn ti n ba a lalejo, gẹgẹ bi wọn ti se gba idunnu 
rẹ, ati ibanujẹ rẹ wa, ati irin-ajo rẹ, ati gbigbele rẹ, ati 
iroyin bi o ti se n jẹ, ati bi o ti se n mu, ati bi o ti se n WỌ 
ẹwu, itaji ati oorun rẹ, tori naa ti o ba mọ eleyii, o mọ 
daju pe ohun ti a sọ pẹlu isọ Ọlọhun ti O fi sọ ọ ni ẹsin 
yii, o si mọ daju -ni igba naa- pe Anabi wa ni opin awọn 
anabi ati awọn ojisẹ; tori pe dajudaju Ọlọhun -mimọ ni 
fun Un- fun wa niro pe Ojisẹ yii ni opin awọn anabi, 


136 


Ọlọhun -mimọ ni fun Un- si sọ pe: 
Ljitif IKÉÁ YI yÁ e LFA Bifio LjifuDtiyrtidl gi dọ 
.40 :YfeoU/ LA 1 
€€ Muhammad ki i se baba ẹni-kankan ninu awọn 
ọkunrin yin, sugbọn ojisẹ Ọlọhun ni i, ipẹkun awọn anabi 
si ni i pẹlu ? ISuuratul Ah2aab: 401. Anabi "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a" si sọ nipa ara rẹ pe: 
(jù dinIf/e1 .!'" LEduf OHIBẸÀ Ú fẹ 5 IPI Ì IgọK'DP ?! 
.INJUJIJKÚNSÉÁ 
(CA si ran mi si awọn ẹda ni apapọ, ati pe a fi mi 
pin awọn anabi )? lAhmad ati Muslim ni wọn gbe e jadelJ. 
Eleyii ni asiko sisọ itumọ Islam, ati alaye paapaa 
rẹ, ati awọn ibi ti a o ti maa mọ nipa rẹ, ati awọn origun 
rẹ, ati awọn ipele rẹ. 


ee 


137 


ITUMỌ GBOLOHUN ISLAM 

Ti o ba yẹ awọn iwe ti n sọ itumọ awọn ọrọ wo, o 
mọ daju pe itumọ gbolohun Islam ni igbafa, ati itẹriba, ati 
gbigba, ati isọpa-sọsẹ-silẹ ati isisẹ pẹlu asẹ olupasẹ ati 
ikọfunni rẹ lai kò se atako kan, ati pe Ọlọhun sọ ẹsin 
ododo ni Islam, tori pe oun ni itẹle ti Ọlọhun, ati igbafa 
fun asẹ Rẹ, lai kò se atako, ati sise afọmọ ijọsin naa fun 
Un -ogo ni fun Un- ati gbigba iroyin Rẹ ni ododo, ati 
gbigba A gbọ ni ododo, orukọ Islam si ti di orukọ gidi 
fun ẹsin ti Anabi Muhammad "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a" mu wa. 

Sisọ itumọ Islam 

Ki ni o mu ni pe ẹsin naa ni Islam? Dajudaju 
gbogbo ohun ti n bẹ ni ori ilẹ ninu ọlọkan-ọ-ọjọkan ẹsin, 
nse ni a sọ wọn ni awọn orukọ wọn, boya nipa fifi wọn ti 
si ara orukọ ẹniyan pataki kan, tabi ijọ kan pato. Nitori 
naa ẹsin Nasaaraa -alagbelebu- mu orukọ rẹ lati ara 
"Nasaaraa" -awọn ara Nasaret- ẹsin Budda si mu orukọ 
Itiẹl lati ara orukọ ẹni ti o mọ ọn "Budda", ati pe ẹsin 
7araadishtiyyah gbayi pẹlu orukọ yii tori pe ẹni ti o da a 
silẹ, ati olugbe asia rẹ ro n jẹ "7araadisht'", bẹẹ naa ni 
ẹsin. Yahuudi yọju laarin awọn iran kan ti a mọ si 
""Yahuud2a", n ni a se pe wọn ni ẹlẹsin Yahuudi, ati bẹẹ 
bẹẹ lọ. Yatọ si pe Islam, ki i se ohun ti a maa n fi 1 ti si 
ara ẹnikan pataki, tabi si ara ijọ kan pato, ati pe n se ni 
orukọ rẹ n tọka si iroyin kan pataki ti itumọ gbolohun 


138 


Islam se akojọpọ rẹ, bẹẹ ni ninu ohun ti yoo han ninu 
orukọ yii ni pe ki i se ẹnikan ninu awọn eniyan ni ohun ti 
a gba lero pẹlu. mimu ẹsin yii maa bẹ, ati mimu un wa, 
ati pe ki i se ohun ti a se adayanri rẹ fun ijọ kan pato yatọ 
si awọn ijọ yoku, sugbọn ohun afojusi rẹ ni ki o se awọn 
ara ori ilẹ lapapọ ni ọsọ pẹlu iroyin Islam, nitori naa 
gbogbo ẹni ti o ba jẹ ẹni ti a royin pẹlu iroyin yii, ninu 
awọn ẹni-isaaju ati awọn eniyan isinyi Musulumu ni i, 
bẹẹ ni Musulumi naa ni gbogbo ẹni ti o ba gba iroyin naa 
ni ọjọ-iwaju yoo maa jẹ. 


ee 


139 


PAAPAA ISLAM 

Ninu ohun ti o ye ni pe gbogbo nnkan ni ile-aye yii 
ni n tẹle ofin kan pataki, ati ilana kan ti o rinlẹ, tori naa 
oorun ati osupa, awọn irawọ ati ilẹ, ni a tẹ ni ori ba ni abẹ 
ofin kan ti n lọ taara, ti kò si agbara fun wọn lati yẹra fun 
un, tabi lati jade kuro ni abẹ rẹ, bi o fẹ ki o jẹ fun odiwọn 
gaga irun kan, titi debi wi pe eniyan gan-an alara ti o ba 
woye si ọrọ rẹ yoo ye ọ pe o gbafa fun awọn ilana 
Ọlọhun ni igbafa ti o pe, tori naa kò ni i mi, kò si ni i jẹro 
bukaata rẹ si omi, ati ounjẹ, ati imọlẹ, ati ooruu, afi ni 
ibamu pẹlu ipebubu ti Ọlọhun ti n to isẹmi rẹ, ati pe 
gbogbo awọn orike ara rẹ ni n gbafa fun ipebubu yii, tori 
naa isẹ ti awọn orike wọnyi n se, wọn ki i se e afi ni 
odiwọn bi Ọlọhun ti se e lofin fun wọn. 

Nitori naa ebubu ti o kari yii, eyi ti a gbafa fun, ti 
nnkan kan ni ile-aye yii kò si le e bọ lọwọ titẹ le e, bẹrẹ 
lati ori irawọ ti o tobi ju ni sanma titi de ori eyi ti o wẹ ju 
ninu yanrin ni ilẹ, o wa ninu ipebubu Ọlọhun, Ọba Titobi, 
Olupebubu. Ti gbogbo nnkan ninu sanma ati ilẹ ati ohun 
ti n bẹ laarin mejeeji ba jẹ ohun ti o gbafa fun ipebubu 
yii, a jẹ pe gbogbo aye ni n gbọrọ si Ọba Olupebubu Naa, 
Ẹni ti O se e lẹnu, ti wọn si n tẹle asẹ Rẹ, ati pe yoo han 
lati ara adojukọ yii pe ẹsin gbogbo aye ni Islam, tori pe 
itumọ Islam ni igbafa, ati sisisẹ pẹlu asẹ olupasẹ ati kikọ 
rẹ, lai kò se atako, gẹgẹ bi o ti se ye ọ siwaju. Nitori naa 
ati oorun ati osupa ati ilẹ ni olugbafa, bẹẹ ni olugbafa ni 


140 


atẹgun ati omi, imọlẹ ati okunkun, ooru, ati pe olugbafa 
ni igi ati okuta, ati awọn ẹranko, koda gan-an ẹni ti kò mọ 
Oluwa rẹ ti si n tako bibẹ Rẹ, ti o si kọ awọn ohun 
arisami Rẹ, tabi ti n jọsin fun ẹlomiran, ti si n fi ohun ti o 
yatọ si I se orogun fun Un, olugbafa ni oun naa nipa 
adamọ rẹ, eyi ti a da a mọ. 

Ti eleyii ba ye ọ, wa ki a woye si ọrọ eniyan, o ri 
pe ohun meji ni n fa eniyan: 

Alakọkọ ni: Adamọ eyi ti Ọlọhun da mọ eniyan, 
nipa igbafa fun Ọlọhun, ati ninifẹ jijẹ ẹrusin fun Un, ati 
wiwa atisunmọ Ọn, ati fifẹran ohun ti Ọlọhun fẹran ninu 
ododo ati rere ati otitọ, ati kikorira ohun ti Ọlọhun korira 
ninu ibajẹ ati aburu, ojusaju ati abosi, ati ohun ti n tẹle 
eleyii ninu ohun ti adamọ maa n pe eniyan lọ sidi rẹ ninu 
inifẹ si owo, ẹbi, ati ọmọ, ati nini ifẹ si ounjẹ ati ohun 
mumu, ati igbeyawo, ati ohun ti eleyii n tọrọ ninu ki 
awọn orike ara o maa gbe awọn isẹ wọn ti o jẹ ọranyan 
fun wọn duro. 

Ẹlẹẹkeji ni: Erongba eniyan ati ẹsa rẹ, ati pe 
dajudaju Ọlọhun ti ran awọn ojisẹ si i, O si sọ awọn Tira 
kalẹ, ki o le baa se iyatọ laarin otitọ ati ibajẹ, imọna ati 
anu, rere ati aburu, O si se atilẹyin fun un pẹlu ọpọlọ ati 
agbọye, ki o le baa wa lori aridaju ninu isẹsa rẹ, tori naa ti 
o ba fẹ ki o gba ọna oore ki o si dari rẹ lọ sidi otitọ ati 
imọna; ti o ba si fẹ ki o gba awọn ọna aburu ki wọn o si 
tu u lọ sidi aburu ati iparun. 


141 


Nitori naa ti o ba wo eniyan pẹlu iwoye si ọrọ 
alakọkọ, o ri pe a se adamọ rẹ lori igbafa, a si da a mọ 
titẹpẹlẹ mọ ọn, ati pe kò tilẹ si ibuyẹsi kan fun un kuro 
nibẹ, ọrọ rẹ si dabi ọrọ awọn mìíran ti wọn yatọ si i ninu 
awọn ẹda. 

Ti o ba si wo o pẹlu iwoye si ọrọ keji, o ri i ni 
olusẹsa, ti i maa n se ẹsa ohun ti o ba fẹ, ninu ki o jẹ 
Musulumi, tabi ki o jẹ alaigbagbọ: 

.B :LjplUT leÁ 1.(JP/q GAJeI 

c O le jẹ oluse-ọpẹ, o si le jẹ alaimoore ọ 
ISuuratul-Insaan: 31. 

Idi niyi ti o fi ri pe orisi meji ni awọn eniyan: 

Eniyan ti o mọ Ẹlẹda rẹ, ti o si gba A gbọ ni 
Oluwa, ati Olukapa, ati Ọlọhun ti a jọsin fun, yoo maa sin 
IN ni Oun nikan soso, yoo si maa tẹle ofin Rẹ ninu isẹmi 
rẹ ti o jẹ ti ẹsa. Gẹgẹ bi o tun se jẹ ẹni ti a se adamọ rẹ mọ 
gbigbafa fun Oluwa rẹ, kò si ibuyẹsi kan fun un kuro 
nibẹ, olutẹle ipebubu Rẹ, eleyii ni Musulumi pipe ẹni ti n 
wa pipe Islam rẹ, ati pe dajudaju imọ rẹ ti di ohun ti o 
dara, tori pe o mọ Ọlọhun Ẹlẹda rẹ, ati Olupilẹsẹda rẹ, 
Ẹni ti O ran awọn ojisẹ si i, ti O si fun un ni agbara imọ 
ati kikọ ẹkọ, bẹẹ ni laakaye rẹ ti di ohun ti o dara, aba rẹ 
si ti di ohun ti tọ, tori pe o lo irori rẹ lẹyin naa ni o wa 
pinnu lati ma sin nnkan kan yatọ si Ọlọhun, Ẹni ti O se 
apọnle rẹ pẹlu ọrẹ agbọye ati aba ninu ọrọ naa, ati pe 
ahọn rẹ ti di ohun ti o dara, olusọrọ pẹlu otitọ, tori pe kò 


142 


gba ju Oluwa kan lọ nisinyi, Oun ni Ọlọhun -giga ni fun 
Un- Ẹni ti O rọ ọ lọrọ pẹlu agbara wiwi ati sisọrọ ... 
isẹmi rẹ si dabi ẹni pe nnkan kan kò sẹku ninu rẹ ni isinyi 
yatọ si ododo; tori pe ẹni ti o gba fun ofin Ọlọhun ni i, 
ninu ohun ti o ti ni ẹsa ninu rẹ ninu ọrọ rẹ, ati pe okun 
imọra-ẹni ati ibara-ẹni-se si na ni aarin rẹ ati awọn ẹda 
yoku ni ile-aye, tori pe o n sin Ọlọhun, Ọlọgbọn, Olumọ, 
Ẹni ti gbogbo awọn ẹda n sin, ti wọn si n gba fun asẹ Rẹ, 
ti wọn si n gbafa fun ipebubu Rẹ, ati pe O ti tẹ wọn lori 
ba nitori iwọ eniyan. 


ee 


143 


PAAPAA AIGBAGBỌ -SISE KEFFRI- 

Ati pe eniyan mìíran wa ni odikeji rẹ, ti a bi i ni 
olugbafa, ti o si sẹmi fun gbogbo ọjọ-aye rẹ ni olugbafa, 
lai kò jẹ pe o mọ nipa igbafa rẹ, tabi ki o se laakaye si i, 
ati pe kò mọ Oluwa rẹ, bẹẹ ni kò gba ofin Rẹ gbọ, kò si 
tẹle awọn ojisẹ Rẹ, kò si lo ohun ti Ọlọhun bun un ni 
ẹbun ninu imọ, ati laakaye, lati mọ Ẹni ti o da a, ti O si la 
igbọrọ ati iriran rẹ, tori naa o tako bibẹ Rẹ, o si se 
igberaga kuro nibi jijọsin fun Un, o si kọ lati gbafa fun 
ofin Ọlọhun ninu ohun ti a ti fun un ni ẹtọ lati se idari ati 
ẹsa, ninu awọn ọrọ isẹmi rẹ, tabi o fi ẹlomiran se orogun 
fun Un, o si kọ lati gba awọn ami Rẹ, ti n tọka si jijẹ ọkan 
soso Rẹ gbọ, eleyii ni alaigbagbọ -keferi-. Eyi jẹ bẹẹ tori 
pe itumọ Kufr ni gbigbe nnkan pamọ, ati bibo nnkan, ati 
agbebọsọ, wọn a maa sọ pe: O bo -Kafar- ẹwu ija rẹ pẹlu 
asọ rẹ, nigba ti o ba bo o pẹlu rẹ, ti o si wọ ọ le e lori. 
Tori naa a o pe iru ọkunrin yii ni Kaafir -keferi- tori pe o 
gbe adamọ rẹ pamọ, o si bo o pẹlu ebibo kan ninu 
aimọkan ati agọ. Ati pe dajudaju o ti mọ daju pe wọn kò 
bi oun, afi si ori adamọ Islam, bẹẹ ni awọn orike ara rẹ kò 
maa sisẹ afi ni ibamu pẹlu adamọ Islam; ati pe ile-aye ni 
apapọ rẹ kò maa lọ ni ẹgbẹ rẹ bi kò se lori awọn ilana 
igbafa, sugbọn a bo o pẹlu ebibo kan ti i bo'ni ti aimọkan 
ati agọ, bẹẹ ni adamọ ile-aye ati adamọ ara rẹ si ti parẹ 
mọ aridaju rẹ lọwọ, nitori naa o maa ri ti kò ni i lo agbara 
rẹ ti ero-ori ati ti imọ afi si ohun ti o tako adamọ rẹ, kò i 


144 


si 1 ri nnkan kan yatọ si ohun ti o tako o, bẹẹ ni kò ni i 
gbiyanju afi lori ohun ti yoo ba a jẹ. 

Ni isinyi iwọ funra rẹ wo ohun ti aigbagbọ kojọ si i 
lara ninu anu ti o jinna, ati isina ti o han. 

Ati pe Islam yii, eyi ti a fẹ ni ọdọ rẹ pe ki o maa 
mu un lo, ki i se ọrọ ti o soro, kaka bẹẹ nse ni o rọrun fun 
ẹni ti Ọlọhun ba se e ni irọrun fun, Islam ni ohun ti ile- 
aye yii lapapọ n tọ lẹ: 
yCUA 1(BBẸIA SO U' OJAKJAAF OSLUJIHDENA 

.183 :LjodE 
€cOun si ni ẹnikẹni ti o wa ni awọn sanma ati ilẹ 
juwọ-jusẹ silẹ fun, yala pẹlu fifẹ tabi kikọ ) ISuuratu 
Aala Imraan: 831. Oun si ni ẹsin Ọlọhun, gẹgẹ bi Ọlọhun 
ti O ga ti sọ pe: j 
.1:9 :LjedE£ ycteA 1 ( TR UT Yf fid LI Lbi 

c Dajudaju ẹsin ni ọdọ Ọlọhun ni Islam )? ISuuratu 
Aala Imraan: 191. Ati pe oun ni gbigbafa oju fun Ọlọhun, 
gẹgẹ bi Ọba ti ẹyin Rẹ gbọn-un-gbọn, ti sọ pe: 
yC(OAÙN 1 (LFÙR LIÉY ÒnRÁ KdEfyISIIAn6 Ljb) 

.D0 :Ljed£ 

c Ti wọn ba si ba ọ jiyan, sọ pe: Mo ti tẹ oju mi ba 
fun Ọlọhun, ati awọn ti o tẹle mi lawọn naa tẹ oju wọn 
bal pẹlu 0 ISuuratu Aala Imraan: 191. Dajudaju Anabi "ki 
ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" si ti se alaye itumọ Islam, 
o si sọ pe: 


((i4e if ÒṢÙRÁ ÙY IlùnjÁ ÒÀÁÙKLJÁ Ù? IJÙHPHỌKI JÚ 


145 


.linák IJA Uleurrf£r If/el .'' Tu Aosif 

(CCKi o ju ọkan rẹ silẹ fun Ọlọhun, ki o si da oju rẹ 

kọ Ọlọhun, ki o si maa yọ 7aka ti o jẹ ọranyan )) lImaam 
Ahmad ati Ibn Maajah ni wọn gbe e jadeJl. Ọkunrin kan si 
bi Ojisẹ Ọlọhun "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" leere 


pe: £ 
Lfidi idôidE IDI JÁ ÙF JI IDFUSÉLT :y(Ọ HÙ Ù/ 6? 
(idá:y(ip.'' Lf£IJ ? :yp/u TITÙN Ù/ T Dy(.." IIRÁ II itẹ! 
K/dẸ EH. IJA NDP?À NWÁ NIjúd£ Yút £ÍKLT :yẹH (£fr 
.IkurHtity Ije)..." 
€ Ki ni Islam? O ni: Ki ọkan rẹ o gbafa fun 
Ọlọhun, ati ki awọn Musulumi o bọ lọwọ laburul ahọn rẹ 
ati ọwọ rẹ. O ni: Islam wo l'o lọla ju? O dahun pe: 
Igbagbọ-ododo. O ni: Ki ni igbagbọ-ododo? O ni: Ki o 
gba Ọlọhun gbọ, ati awọn malaika Rẹ, ati awọn tira Rẹ, 
ati awọn ojisẹ Rẹ, ati igbende lẹyin iku ) llimaam Ahmad 
l'o gbe e jadel, ati bi Ojisẹ Ọlọhun "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun 
o maa ba a" ti sọ pe: — ; 
DR UYI YA ò ffrtkiHJA (YI ÙọNDÙ LDPITKLJIUN IT! 
NJ30K'ER f LỌKí9 Nofá (i fí d£ DAT RÁ Úqe!f Odá (ÙT If 
IDEBF/e).." aafo 
€c Islam ni ki o jẹri pe kò si ọba kan ti o tọ lati sin 
lododo yatọ si Ọlọhun, ati pe Muhammad ojisẹ Ọlọhun ni 
1, ati ki o maa gbe irun duro, ki o si maa yọ 7aka, ki o si 
maa gba aawẹ Ramadaan, ati ki o se Haji -abẹwo- ile 
Oluwa, ti o ba ni agbara ọna atilọ sibẹ ) IMuslim l'o gbe 


146 


e jadel. Ati ọrọ rẹ ti o sọ pe: 
.INJB3 tide, "IRE NIP! LjIEJGBAEITE JIHUF! 

€€ Musulumi ni ẹni ti awọn Musulumi bọ nibi 
laburul ahọn rẹ ati laburul ọwọ rẹ "). ITBukhari ati Muslim 
ni wọn gbe e jadel. 

Ati pe ẹsin yii -ti i se ẹsin Islam- eyi ti Ọlọhun kò 
ni I gba ẹsin kan ti o yatọ si i, ni ọwọ awọn ẹni-akọkọ 
tabi lọwọ awọn ẹni-igbẹyin, ori ẹsin Islam naa ni gbogbo 
awọn anabi wa, Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ nipa Anabi 
Nuuhu "ki ọla Ọlọhun o maa ba a" pe: 

Báì/2ÙHoL8 LODPGNJI! yẹ HREFLJBUDIIAJRA 
LjIdi JÙTTLTKoÙdÀÁ... KIREKYf TI BEYI K'ábi Oji Odi? 
.72- 71. :7 ILO 1( Ljfôdf 
€c Ka iroyin Nuuhu fun wọn, nigba ti o sọ fun awọn 
eniyan rẹ pe: Ẹyin eniyan mi, ti o ba jẹ pe wiwa nibi mi 
ba jẹ ohun ti o n ni yin lara, ati riran yin leti mi pẹlu awọn 
aayah Ọlọhun, ti o ba ri bẹẹ emi gbẹkẹle Ọlọhun ... 0) titi 
debi ọrọ Rẹ -giga ni fun Un- pe: c Ati pe a pa mi lasẹ pe 
ki n jẹ ọkan ninu awọn ti o gbafa fun Ọlọhun -Musulumi- 
) ISuuratu Yuunus: 71-721. Ọba ti ẹyin Rẹ gbọn-un-gbọn 
tun sọ nipa Anabi Ibraahiim, "ki ọla Ọlọhun o maa ba a", 


pe: 
itali LORA 1 6 Lin£ár Ye! KEPYOLUFNP NJy(họ) 

J131 

c€ Nigba ti Oluwa rẹ sọ fun un pe: Gbafa, o si 

dahun pe: Mo juwọ-jusẹ silẹ fun Oluwa gbogbo ẹda 


147 


ISuuratul-Baqarah: 1311. Ọlọhun ti ọrọ Rẹ ga tun sọ nipa 
Anabi Musa, "ki ọla Ọlọhun o maa ba a", pe: 
IRilíi LO/AIBIK NPE;YGigirni L bp T AIRỌR 
.84 :7. IASA T( LJHBA? 
cc Musa si wi pe: Ẹyin eniyan mi, ti ẹyin ba jẹ ẹni ti 
o gba Ọlọhun gbọ lododo, Oun ni ki ẹ gbẹkẹle, ti ẹyin ba 
jẹ olugbafa -fun Un- -Musulumi- 0)? ISuuratu Yuunus: 84I. 
Ọlọhun t'O ga tun sọ ninu iroyin Anabi Isa -Jesu- "ki ọla 
Ọlọhun o maa ba a", pe: 
(lq2AGIPOA ehR OnJq34 JI fef'olf T lọ KélÁDR$) 
J111 :URÚṢIPÀ 1 (6 LẸdEaBIPIIJA 
c Ati nigba ti Mo ransẹ si awọn ẹmẹwa -rẹ- pe: Ẹ 
gba Mi gbọ ati ojisẹ Mi, wọn sọ pe: Awa gbagbọ, ki o si 
jẹri pe olugbafa -fun Ọlọhun- -Musulumi- ni awa 
ISuuratul-Maa'idah: 111I. 
Ẹsin yii -Islam- si n gba awọn ofin rẹ ati awọn 
adisọkan rẹ ati awọn idajọ rẹ lati ara isẹ Ọlọhun ti I maa 
N fi i ransẹ -Al-Qur'aani ati Sunna- n o si se alaye 
iwọnba soki fun ọ nipa mejeeji. 


148 


AWỌN IPILẸ ISLAM ATI IBI TI O TI N MU 
AWỌN OFIN RẸ 
Asa awọn olutẹle awọn ẹsin ti a ti parẹ, ati awọn 
ilana ti o jẹ atọwọda, ni ki wọn o maa se afọmọ awọn iwe 
kan ti wọn n jogun laarin wọn, eyi ti wọn kọ ninu awọn 
asiko kan ti o ti rekọja, ti o si se pe a le ma mọ paapaa ẹni 
ti o kọ ọ, tabi ẹni ti o yi i pada si ede mìíran, tabi igba wo 
ni wọn kọ ọ, awọn ti wọn si kọ ọ kò ju awọn eniyan kan 
ti o se pe ohun ti i maa n se ọmọ eniyan ninu ailera, aipe, 

ifẹẹnu, ati igbagbe a maa se wọn. 

Sugbọn Islam, oun da yatọ si awọn ẹsin ti o yatọ 
si i, nigba ti o se pe ipilẹ ododo ni o fi ẹyin ti, liIsẹ 
Ọlọhun ti I maa N fi i ransẹjl Al-Qur'aani ati Sunna; 
eleyii si ni alaye soki nipa mejeeji: 

(a) Al-Qur'aani Alapọnle: O ti ye ọ ninu ohun ti o 
siwaju pe dajudaju Islam ni ẹsin Ọlọhun, ati pe nitori 
eleyii ni Ọlọhun se sọ Al-Qur'aani kalẹ fun ojisẹ Rẹ 
Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a', ni 
afinimọna fun awọn olupaya Ọlọhun, ati iwe ofin fun 
awọn Musulumi, ati iwosan fun igbaaya awọn ti Ọlọhun 
fẹ iwosan fun, ati atupa fun awọn ti Ọlọhun ba fẹ oriire 
fun, ati imọlẹ, ati pe o se akojọpọ awọn ipilẹ eyi ti 
Ọlọhun titori rẹ ran awọn ojisẹ, bẹẹ ni Al-Qur'aani ki i se 
akọkọ ninu awọn tira, gẹgẹ bi Anabi Muhammad "ki ikẹ 
ati ọla Ọlọhun o maa ba a", ki i ti i se akọkọ ninu awọn 
ojisẹ; tori pe dajudaju Ọlọhun ti sọ tira kan -Suhuf- kalẹ 


149 


fun Anabi Ibraahiim, "ki ọla Ọlọhun o maa ba a", O si se 
apọnle Anabi Musa "ki ọla Ọlọhun o maa ba a" pẹlu At- 
Tawraah, ati Anabi Daa'uud "ki ọla Ọlọhun o maa ba a" 
pẹlu 2abuura, Al-Masiihu -Jesu- "ki ọla Ọlọhun o maa ba 
a" si mu Al-Injiila -Bibeli- wa. Isẹ ni awọn tira wọnyi jẹ 
lati ọdọ Ọlọhun, O fi wọn ransẹ si awọn anabi Rẹ ati 
awọn ojisẹ Rẹ, sugbọn pupọ ninu awọn tira ti o siwaju yii 
ni a ti se afẹku wọn, ati pe ọpọlọpọ wọn l'o ti parẹ, bẹẹ ni 
ayipada ati atọwọbọ si ti wọnu wọn. 

Sugbọn Al-Qur'aani alapọnle, dajudaju Ọlọhun ti 
se agbatẹru nipa sisọ ọ, O si se e ni olusọ, ati oluparẹ, fun 
ohun ti o siwaju rẹ ninu awọn tira, Ọlọhun -giga ni fun 
Un- sọ pe: 

Y(úIRIF LjidNjoLjh€fer d3 GYHIT II ôod$nHá ) 
.48 :UÚFUÁ 1( NpEJiJAR 
€c A si ti sọ Tira naa kalẹ fun ọ pẹlu ododo, o jẹ 
olumuni-mọ ohun ti o jẹ ododo ninu ohun ti o siwaju rẹ 
ninu tira, ati olusọ lori rẹ 2 ISuuratul-Maa'idah: 481. O si 
royin rẹ pẹlu pe alaye ni o jẹ fun gbogbo nnkan. Ọlọhun 
ti ẹyin Rẹ gbọ-un-gbọn, sọ pe: 
.I89 :yotf le 160 COT y$ dfbbTHR:I II 87ABLA) 

c€ Awa si sọ Tira naa kalẹ fun ọ, ti o jẹ alaye fun 
gbogbo nnkan )?0) ISuuratun-Nahl: 89J. Itọsọna, ati aanu, si 
ni i, Ọba ti O ga ni Olusọrọ, sọ pe: 

:REfaÙ/ LORIL TTùdieÀ APNR DIO LiIFLRIBEfA RI5) 
.1157 


150 


c Dajudaju alaye lati ọdọ Oluwa yin ti wa ba yin, 
ati itọsọna, ati aanu ? ISuuratul-An'"Aam: 1571. Bẹẹ ni a 
maa fi'ni mọna lọ si ọna ti o tọ ju: 

.l9 :deLÚ! LA 1(DẸPÔNKIODDE PFOLPI!f fHNJLb) 

(cDajudaju Al-Qur'aani yii a maa tọ''ni si ọna eyi ti 
o tọ ju )? ISuuratul-Israa'i: 9I. Nitori naa a maa fi ọmọ 
eniyan mọna lọ sidi ọna kan, ti o tọ ju, ninu gbogbo ọrọ 
kan, ninu awọn ọrọ isẹmi rẹ. 

Ati pe ẹnikẹni ti o ba ranti bi a ti se sọ Al-Qur'aani 
alapọnle naa kalẹ, ati bi a ti se isọ rẹ, yoo mọ iyi Al- 
Qur'aani fun un, yoo si se afọmọ adojukọ rẹ fun Ọlọhun; 
Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 

Ilùlp8É I£L$sET efelf NJyeLj Ljtliáf ye yéeùlq NJÁ) 
.1194- 192 :(e2Tif LA 1dL JPHJELJHIFTNIR 
€c Ati pe oun -Al-Qur'aani- jẹ ohun ti a sọ kalẹ lati 
ọdọ Oluwa gbogbo ẹda. Ẹmi ododo IJibrill l'o sọ ọ kalẹ. 
Si inu ọkan rẹ, ki o le baa jẹ ọkan ninu awọn olukilọ o 
ISuuratu-Shu'araa": 192-194J. 
Nitori naa Ẹni ti O sọ Al-Qur'aani kalẹ ni Ọlọhun, 
Oluwa gbogbo ẹda. 

Ati pe ẹni ti o sọ ọ kalẹ pẹlu rẹ ni ẹmi ododo, 
Jibriil, "ki ọla Ọlọhun o maa ba a". 

Bẹẹ ẹni ti a sọ ọ kalẹ si ọkan rẹ ni Anabi 
Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a". 

Ati pe ami ti yoo sẹku ni Al-Qur'aani yii jẹ fun 
Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", - 


151 


ni ara awọn ami ti yoo sẹku titi di ọjọ igbende- awọn ami 
awọn anabi ti wọn siwaju, ati awọn ohun akonilagara 
wọn, jẹ ohun ti i maa n pari pẹlu pipari isẹmi wọn, 
sugbọn Al-Qur'aani yii, dajudaju Ọlọhun se e ni awijare 
kan ti yoo sẹku. 

Oun si ni awijare ti o dopin, ati ami iyanu, Ọlọhun 
pe awọn ọmọ eniyan nija pe ki wọn o mu iru rẹ wa, tabi 
Suura -ọgba ọrọ- mẹwa ti o jẹ iru rẹ, tabi ki wọn o mu 
ọgba ọrọ kan ninu awọn ọgba ọrọ rẹ wa, sugbọn wọn 
kagara Ilati se bẹẹl, t'ohun ti pe lati ara awọn harafi ati 
awọn gbolohun ni o ti kojọ, ti ijọ ti a sọ ọ kalẹ fun si jẹ 
ijọ adalahọn, ati asọrọyọkomookun rẹ, Ọlọhun ti O ga sọ 


pe: 
LjITIBOR f LÍ IBÁ NKfeA hfeSypljeRg LARA OLI 
.88 :7. ILA 1(LJHC IRẸ LDYI LFO 
c€ Abi wọn n wi pe: O da a pa nirọ ni bi? Sọ pe: 
Njẹ, ẹ mu Suura iru rẹ kan wa, ki ẹ si pe ẹni ti ẹ ba le pe 
lẹyin Ọlọhun Ilati ran yin lọwọJ ti ẹ ba jẹ olododo 
ISuuratu Yuunus: 381. 

Ati pe ninu ohun ti yoo jẹri fun Al-Qur'aani yii pe 
isẹ kan ni lati ọdọ Ọlọhun ni pe: O se akojọpọ awọn 
iroyin pupọ nipa awọn ijọ ti o siwaju, o si fun ni niro 
nipa awọn isẹlẹ ti yoo sẹlẹ ni ọjọ iwaju, o si sẹlẹ gẹgẹ bi 
o ti royin, bẹẹ ni o sọ ohun pupọ ninu awọn ẹri ti imọ, 
ninu ohun ti o se pe awọn olumọ kò debi apa kan ninu rẹ 
afi ni asiko yii. 


152 


Ninu ohun ti o tun jẹri fun Al-Qur'aani yii -bakan 
naa- pe isẹ kan ni lati ọdọ Ọlọhun ni pe: A kò mọ Anabi 
ti a sọ Al-Qur'aani yii kalẹ fun mọ iru rẹ ri ItẹlẹlJ, ati pe a 
kò gba ohun ti o jọ ọ ri wa lati ọdọ rẹ siwaju sisọ Al- 
Qur'aani kalẹ; Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 
Bá5K'ÙARFI5NIBPFEUÀ BB/NNRIfI:/F dr A yp) 

16 :7 IBUPA 1 (LAPEÙ?LNJ jijed2 

c Sọ pe: Ti o ba jẹ pe Ọlọhun fẹ ni, emi ki ba ti ka 
a fun yin, n kò ba si ti fi i mọ yin, dajudaju emi ti gbe 
aarin yin fun ọdun gbọọrọ siwaju rẹ, ẹ kò wa se laakaye 
ni ) ISuuratu Yuunus: Il6J; kaka bẹẹ nse ni o jẹ 
alaimọọka-mọọkọ, kò le e kọ, bẹẹ ni kò le e ka, ati pe kò 
lọ si ọdọ olumọ kan ri, kò tilẹ jokoo lọdọ olukọ kan ri, 
sugbọn t'ohun ti bẹẹ, o n se atako fun awọn sọrọsọrọ ti o 
da lahọn, ati awọn asọrọyọkomookun rẹ, pe ki wọn o mu 
iru rẹ wa: " 

YORU fol SIRNJPKUAYG LjINJPL ji70KKHI dá) 
.48 :KAHI3f LA 1 ( LAOHIE 

(C Ati pe iwọ kò jẹ ẹni ti n ke tira kan siwaju rẹ, bẹẹ 
ni ọwọ lọtun)J rẹ kọ l'o fi kọ ọ, liba se pe o ri bẹẹ nil 
nigba naa dajudaju awọn asebajẹ o ba se iyemeji 
ISuuratul-Ankabuut: 481. Ọkunrin alaimọọkọ-mọọka ti a 
royin ninu At-Tawraata -Majẹmu Laelae- ati Injila - 
Bibeli- pe alaimọọkọ-mọọka ti kò le kọ ti kò si le ka yii, 
awọn alufa Yahuudi ati ti awọn alagbelebu -Christians- - 
awọn ti wọn ni ohun ti o sẹku ninu Majẹmu Laelae, ati 


153 


Majẹmu Titun- wọn a maa wa ba a, wọn a maa bi i leere 
nipa ohun ti wọn n se iyapa-ẹnu lori rẹ, wọn a si maa wa 
idajọ lọ si ọdọ rẹ nipa ohun ti wọn n ja lori rẹ, Ọlọhun - 
giga ni fun Un- sọ ni Ẹni ti N se alaye iroyin rẹ ninu At- 
Tawraata -Majẹmu Laelae- ati Injiila -Bibeli- pe: 
Djùl4 f£qdNjirnòl Rf Odúy Of yÁ ef LILI ) 
tìrij yùoÁeHqF LẸ DbiájjÁ 2 Ae:diRihẸdfbyonlLIFA ef Af ÒB 
.I157 :2 f2244.J LPA 1 (1 REfIf Dijará DO K'ÚODT 
(CAwọn ti wọn n tẹle ti Ojisẹ naa, Anabi naa, ẹni ti 
kò mọ ọ kọ ti kò mọ ọ ka, ẹni ti wọn ba akọsilẹ nipa rẹ 
lọdọ wọn ninu At-Tawraata ati ninu Injiila, yoo maa 
fooro wọn si iwa rere, yoo si maa kọ aburu fun wọn, yoo 
si maa se awọn ohun ti o dara ni ẹtọ fun wọn, yoo si maa 
se awọn ohun ti kò dara ni eewọ fun wọn )? ISuuratul- 
A"araaf: 1571. Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ ni Ẹni ti N 
se alaye ibeere awọn Yahuudi ati awọn alagbelebu - 
Christians- fun Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun 
o maa ba a", pe: 
LA 16 dá3f Ljifi$ DijaÁ/elISLDI TE yNiII!4ô) 
.1153 :HẸI 
€cAwọn oni-tira yoo bi ọ leere pe ki o sọ tira kan 
kalẹ fun wọn lati sanma ) ISuuratun-Nisaa'i: 1531. 
Ọlọhun ti ẹyin Rẹ gbọn-un-gbọn tun sọ pe: 
J85 :da ÚFIeA 1( REILE IIARÁ) 
(CAti pe wọn o maa bi ọ leere nipa ẹmi ?? ISuuratul- 
Israa'i: 851. O tun sọ -mimọ ni fun Un- pe: 


154 


.I83 :2 nfif lOA 1( LikJIITI RLẸ ILARA) 

(C Ati pe wọn o maa bi ọ leere nipa 2ul-Qarnaini ọ? 
ISuuratul-Kahf: 83J.O tun sọ -mimọ ni fun Un- pe: 
NJòsAjí Ri if efD/jja4 o0l) B£. lòLJEIIf NLE) 

.76 :ydff PA 1 ( LEKEDÔ 

c Dajudaju Al-Qur'aani yii yoo maa se iroyin fun 
awọn ọmọ Isrẹli nipa ọpọlọpọ ohun ti wọn n se iyapa-ẹnu 
nipa rẹ ? ISuuratun-Naml: 761. 

Dajudaju. alufa-ijọ -pastor- Abraham Philips ti 
gbiyanju ninu iwe rẹ ti o fi gboye iwe ẹri giga -Ph.D- lati 
se ibajẹ Al-Qur'aani, sugbọn agara da a lati se bẹẹ, ati pe 
Al-Qur'aani bori rẹ pẹlu awọn awijare rẹ, ati awọn ẹri- 
ọrọ rẹ, ati awọn afisami rẹ, nitori naa o kede ikagara rẹ; 
ati pe o juwọ-jusẹ silẹ fun Ẹlẹda rẹ, o si kede gbigba 
Islam rẹ. 

Ati pe nigba ti ọkan ninu awọn Musulumi bun ọmọ 
Amẹrika Dr. Jefry Lang ni alaye itumọ Al-Qur'aani 
alapọnle, o ri i pe Al-Qur'aani yii n ba ẹmi oun sọrọ, o si 
n fesi fun awọn ibeere rẹ, o si n si awọn gaga ti o wa 
laarin rẹ ati ẹmi rẹ kuro; koda o sọ pe: c Dajudaju o dabi 
wi pe Ẹni ti O sọ Al-Qur'aani yii kalẹ mọ mi ju bi mo ti 
se mọ ara mi lọ )). Bawo ni kò ti se ni i ri bẹẹ? Nigba ti o 
se pe Ẹni ti O sọ Al-Qur'aani kalẹ ni Ẹni ti O sẹda 
eniyan, Oun si ni Ọlọhun -mimọ ni fun Un: 

.I14 :ILEPFLOA 1 6 ofif 2 (GIFA 5 IPÁ JIFPER TO) 


c Njẹ Ẹni ti O da ẹda kò wa mọ bi? Nigba ti o se 


155 


pe Oun ni Alaanu, Oni-mimọ nipa gbogbo nnkan 
ISuuratul-Mulk: 141; lẹyin naa kika ti o ka alaye itumọ 
Al-Qur'aani alapọnle jẹ okunfa gbigba Islam rẹ, ati kikọ 
iwe ti mo ti yọ ọrọ jade fun ọ ninu rẹ yii. 

Ati pe Al-Qur'aani alapọnle kari gbogbo ohun ti 
ọmọ eniyan n bukaata, tori naa o kari ipilẹ awọn ofin, ati 
awọn adisọkan, ati awọn idajọ, ati awọn ibanise, ati awọn 
ẹkọ; Ọlọhun -giga ni fun Un- sọ pe: 

. 88 :itadtf LA 1(CÔT LJIY ITIf ÒBdújo5(í5 

c€ Awa kò sẹ nnkan kan ku ninu Tira Ilai sọj 
ISuuratul-An'aam: 38I, tori naa ipepe lọ sidi sise Ọlọhun 
ni ọkan soso ninu ijọsin -Tawhiid- wa ninu rẹ, ati sisọ 
awọn orukọ Rẹ, ati awọn iroyin Rẹ, ati awọn isẹ Rẹ, o si 
n pepe lọ sidi didọgba ohun ti awọn anabi ati awọn ojisẹ 
pepe lọ sidi rẹ, o si fi ẹsẹ igbende ati ẹsan ati isiro rinlẹ, 
ati pe o n mu awọn ẹri-ọrọ ati awọn awijare wa lori 
eleyii, bẹẹ ni o n sọ iroyin awọn ijọ ti o ti lọ, ati ohun ti o 
sẹlẹ si wọn ninu awọn ẹsin ni ile-aye, ati ohun ti n reti 
wọn ninu iya ati ibawi ni igbẹyin. 


156 


Ati pe nnkan pupọ wa ninu rẹ ninu awọn ẹri- 
ọrọ ati awọn awijare, ninu ohun ti i maa n ya awọn 
oni-mimọ lẹnu, ti o si ba gbogbo igba mu, ti awọn oni- 
mimọ ati awọn oluse-iwadi yoo si maa ri ohun ti wọn 
n wa ninu rẹ, ati pe n o sọ apejuwe mẹta pere fun ọ, ti 
yoo sipaya nnkan kan fun ọ ninu eleyii, awọn apejuwe 
naa ni: 

1- Ọrọ Ọlọhun ti O ga: 

U€i fDCÙIDORINRKK'feSYH fILirohfU£d? NHf ANA) 
.(53. :LfPPHf LOÁ 1 (JP/nodJPnoA G'oohrfffhymAÁ 

c Oun si ni Ẹni ti O mu awọn odo meji san, ọkan 
dun o tutu, ekeji si ni iyọ o hanyọ, O si fi gaga kan si 
aarin. mejeeji ati edidi ti a fi di Wọn -sira wọn- )? 
ISuuratul-Furqaan: 531. Ọlọhun ti ọrọ Rẹ ga tun sọ pe: 
NJIGLJIHIKINIGLJIHORT:5686 cohOSK(BẸ ÀO) 
tì Ljid£ ijPôBBODIFOUPPUIHOU. 2h3 ABGijr 2RK'BAI GI 

.l40 :ORIf LEA 1 (OAJ JINJGSIPA JUJy:n0 

cc Tabi o dabi awọn okunkun kan ninu okun ti o jin, 

ti igbi kan n bo o ni oke rẹ, ti igbi kan, ti ẹsu ojo n bẹ ni 
oke rẹ, wa ni oke rẹ, awọn okunkun kan ti apa kan wọn 
wa lori omiran, nigba ti o ba mu ọwọ rẹ jade yoo fẹrẹ le 
ma ri i, ati pe ẹni ti Ọlọhun kò ba fun ni imọlẹ, kò le si 
imọlẹ kan fun un ?) ISuuratun-Nuur: 401. Bẹẹ ni ninu 
ohun ti a mọ daju ni pe Anabi Muhammad "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a" kò gun okun, ati pe kò si awọn ohun 
elo, eyi ti i maa n ran ni lọwọ lati se iwadii awọn ọgbun 


157 


okun ni asiko rẹ, njẹ ta ni ẹni ti o fun Anabi Muhammad 
"ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" niro nipa awọn imọ 
wọnyi yatọ si Ọlọhun?. 
2- Ọrọ Ọlọhun -giga ni fun Un-: 
ÒùB5tÙ373 jiEgpD2L JO LJIFIÚT. LJILJPLIUT GIPÁJIÀ) 
larùd$ diUJPS$I ar dilaf TIPEHIRA df (IP/DSL fid:efep 
LJOFL1 dDIf IatfS2PC(928707Da££ mf oi) ẹB(áf7 
J14- 12 :LAQIHP/LOÁA 16 
€ Dajudaju Awa da eniyan lati inu eyi ti a yọ ninu 
erupẹ amọ. Lẹyin naa A se e ni omi gbọlọgbọlọ sinu aaye 
irọrun kan. Lẹyin naa Awa sọ omi gbọlọgbọlọ naa di ẹjẹ 
didi, A si sọ ẹjẹ didi naa di ekiri-ẹran, A si sọ ekiri-ẹran 
naa di awọn egungun, A si fi ẹran bo awọn egungun naa, 
lẹyin eyi Awa sọ ọ di ẹda mìíran kan; tori naa ibukun ni 
fun Ọlọhun ti O da awọn ẹda Rẹ ni ọna ti o dara julọ 
ISuuratul-Mu'uminuun: 12-14lJ. Awọn olumọ kò si mọ 
awọn alaye ti o wẹ nipa awọn ipele sise ẹda ọmọ wọnyi 
afi ni ode-oni. 
3- Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
eùofiÁ ehP OSGÍ?EKÁ ANJ oGJDAaU Yi'eif OGKIRIJÀ) 
ÙÁYCe ÙAU' eÙf K'GEMOBI Ho UÀA GUEA OHPA LJIET kdá 
.l59 :HBit/ PA 1. (LJA/GIR: OBÙg7 kò 
d€ Ọdọ Rẹ ni awọn kọkọrọ ohun ti o pamọ wa, 
ẹnikan kò le e mọ ọn yatọ si I, O si tun mọ ohun ti o wa 
ninu ilẹ ati okun, ati pe kò si ewe kan ti yoo jabọ afi ki O 
mọ nipa rẹ, bẹẹ ni kò si horo ọka kan ninu okunkun ilẹ, 


158 


kò tilẹ si ohun tutu kan tabi ohun gbigbẹ kan afi ki o ti wa 
ninu tira ti o han ? ISuuratul-An'aam: 591. Arojinlẹ ti o 
kari kò mọ ọmọ eniyan lara, ati pe wọn ki i ronu nipa rẹ, 
depo pe wọn yoo ni agbara rẹ, koda ti ikọ awọn olumọ 
kan ba fi oju si irugbin kan, tabi kokoro kan, ti wọn si kọ 
akọọlẹ ohun ti wọn mọ nipa rẹ, iyalẹnu yoo mu wa fun 
eleyii, t'ohun ti pe o daju pe ohun ti o pamọ si wọn nipa 
rẹ pọ ju ohun ti wọn se akiyesi rẹ lọ. 

Ati pe olumọ ọmọ Faase, Moris Boukaye, ti wo 
At-Tawraata ati Injila ati Al-Qur'aani sira wọn, o si se 
alaye ohun ti awọn awari ode-iwoyi ti dedi rẹ nipa dida 
awọn sanma, ati ilẹ, ati dida eniyan, o si ri 1 pe awọn 
ohun ti a jagbọn mọ ni ode-oni dọgba pẹlu ohun ti o wa 
ninu Al-Qur'aani, nigba ti o si ri pe At-Tawraata ati 
Injiila -Bibeli- ti o wa ni ọwọ awọn eniyan ni oni se 
akojọpọ awọn imọ pupọ, ti o jẹ asise nipa dida awọn 
sanma, ati ilẹ, ati dida eniyan, ati ẹranko. 

(b) Sunna -Ilana- Anabi: 

Ọlọhun sọ Al-Qur'aani alapọnle kalẹ fun Ojisẹ Rẹ, 
"ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", O si fi iru rẹ ransẹ si i, 
eyi ti i se Sunna -ilana- Anabi oluse-alaye ati oluse-afihan 
fun Al-Qur'aani. Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba 
a" SỌ pe: 

.BAD AT tkurI//e .'I NKINJUKI jPlif KFRDOIJÙD! 

c Tẹti ki o gbọ, dajudaju a fun mi ni Al-Qur'aani, 

ati iru rẹ pẹlu rẹ ? lAhmad ati Abu Daa'uud ni wọn gbe e 


159 


jadeJj. Dajudaju Ọlọhun yọnda fun un pe ki o maa se 
alaye ohun ti o wa ninu Al-Qur'aani ni ohun ti o gbooro, 
tabi adayanri, tabi ohun ti o wa ni sangiliti. Ọlọhun -giga 
ni fun Un- sọ pe: 
Ljeki6pDiBA nilọyéì já: diyE Jo eh lod" 
.lI44 :yOIJLOA 1 
c Ati pe A sọ iranti naa kalẹ fun ọ, ki o le maa se 
alaye fun awọn eniyan ohun ti a sọ kalẹ fun wọn, ki wọn 
o si le baa maa ronu ?? ISuuratun-Nahl: 44IJ. 
Ati pe Sunna naa ni ipilẹ keji ninu awọn ipilẹ ofin 
Islam, oun si ni gbogbo ohun ti a gba wa lati ọdọ Anabi, 
"ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", -lati ọna kan ti o gun 
rege, ti o si sopọ titi de ọdọ Ojisẹ Ọlọhun- ninu ọrọ, tabi 
isẹ, tabi ohun ti o fi ọwọ si, tabi iroyin. 
Isẹ kan si ni lati ọdọ Ọlọhun si ojisẹ Rẹ, 
Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a"; tori pe 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" ki i sọ ifẹẹnu; 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
FẸFÙT NJdiF/Ì OFÔÔGÀ ÙQÀNjLb.4AHf LẸ 503(4£): 
.5-3 :DIEf A 1(3AIf 
c€ Ati pe ki i sọ ọrọ ifẹẹnu. Oun lti n sọl kò jẹ 
nnkan kan yatọ si isẹ ti a n fi i ransẹ Isi il. Ale-ni-agbara 
ni o n kọ ọ)? ISuuratun-Najm: 3-51. Kò jẹ nnkan kan nisẹ 
fun awọn eniyan bi kò se ohun ti a fi pa a lasẹ; Ọlọhun 
t'O ga sọ pe: i ii 
LERU i LfihikebitJ lọdíjááÙù!ọÍ ofo Toyitii b) 


160 


.J9:2 (OÙ 

€c Emi kò maa tẹle nnkan kan afi ohun ti an fi i 
ransẹ si mi, bẹẹ ni emi kò jẹ nnkan kan afi olukilọ ti o 
han ?? ISuuratul-Ahgaaf: 91. 

Sunna ti o mọ naa si ni lilo Islam ni ifisisẹ, ni awọn 
idajọ, ati awọn adisọkan, ati awọn ijọsin, ati awọn 
ibasepọ, ati awọn ẹkọ, tori pe dajudaju Anabi "ki ikẹ ati 
ọla Ọlọhun o maa ba a" jẹ ẹni ti i maa n fi ohun ti a fi pa 
a lasẹ sisẹ, a si maa se alaye rẹ fun awọn eniyan, a si maa 
pa wọn lasẹ pe ki wọn o se iru isẹ oun; gẹgẹ bi ọrọ rẹ "ki 
ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" pe: 

.lí e(PHDIJAE1 dí n LCD ṣ!,, (dEJAqI2/ 

(CẸ maa kirun gẹgẹ bi ẹ ti se ri mi ti mo n kirun 
(Bukhari l'o gbe e jadel; ati pe Ọlọhun ti pa awọn 
olugbagbọ-ododo lasẹ pe ki wọn o maa kọse rẹ ninu 
awọn isẹ rẹ, ati awọn ọrọ rẹ, titi ti pipe igbagbọ wọn yoo 
fi sẹlẹ fun wọn, Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

Yf FùneôLfii$ LjidáRjo LA D'f yÁ e OBBELR RI! 
.D1 :YfeoUf leÁ 1 (JPÔT Yí e EPÙI OWÁ 

di Dajudaju ohun awokọse rere n bẹ fun yin lara 
Ojisẹ Ọlọhun, fun ẹni ti n rankan Ọlọhun, ati ọjọ ikẹyin, 
ti o si n ranti Ọlọhun ni ọpọlọpọ ?? ISuuratul Ah2aab: 211, 
bẹẹ ni awọn Sahaabe alapọnle -ki Ọlọhun O yọnu si wọn- 
ti gba awọn ọrọ Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" 
ati awọn isẹ rẹ wa fun awọn ti wọn de lẹyin wọn, awọn 
wọnyi naa gba a wa fun awọn ti n bẹ lẹyin wọn, lẹyin naa 


161 


ni kikọsilẹ rẹ sinu awọn iwe Sunna waye, ati pe dajudaju 
awọn olugba-Sunna wa a maa le koko nipa ẹni ti wọn n 
gba ọrọ lọdọ rẹ, wọn a si maa tọrọ pe ki ẹni ti wọn yoo 
gba ọrọ lọdọ rẹ o jẹ ẹni ti o ba ẹni ti oun naa gba a lọwọ 
lo igba, ki ọna ti ọrọ naa gba wa o le baa sopọ lati ọdọ ẹni 
ti o gba ọrọ wa titi de ọdọ Ojisẹ Ọlọhun, "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a", ati ki gbogbo ẹni ti n bẹ ninu ọna ti 
o ba wa naa o jẹ ẹni ti ọkan balẹ si, olusedọgba, olododo, 
ẹni-ifọkantan. 

Gẹgẹ bi Sunna naa si ti se jẹ lilo Islam ni ifisisẹ, ni 
o n tun se afihan Al-Qur'aani alapọnle, o si n se alaye 
awọn aayah rẹ, o si n la eyi ti a wa ni sangiliti ninu awọn 
idajọ rẹ, nigba ti o se pe Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o 
maa ba a" a maa se alaye ohun ti a sọ kalẹ fun un nigba 
kan pẹlu ọrọ, a si maa se e nigba mìíran pẹlu isẹ, o si maa 
n se e nigba mìíran pẹlu mejeeji, ati pe Sunna a maa da se 
alaye awọn idajọ ofin kan jinna si Al-Qur'aani. 

Ọranyan si ni gbigba Al-Qur'aani ati Sunna gbọ ni 
ododo, pe ipilẹ meji ti ofin ni wọn, ti mejeeji jẹ itilẹ ninu 
ẹsin Islam, eyi ti o se pe ọranyan ni ki a tẹle mejeeji, ki a 
si maa da ọrọ pada sidi mejeeji, ati titẹle asẹ mejeeji, ati 
jijinna si ohun ti mejeeji kọ, ati gbigba awọn iroyin 
mejeeji ni ododo, ati gbigba ohun ti o wa ninu mejeeji 
ninu awọn orukọ Ọlọhun ati awọn iroyin Rẹ ati awọn isẹ 
Rẹ gbọ, ati ohun ti Ọlọhun pa l'ese kalẹ fun awọn ẹni-Rẹ 
olugbagbọ-ododo, ati ohun ti O se ni ileri-iya fun awọn 


162 


ọta Rẹ alaigbagbọ; Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
Ú iùADÉjúnẹnùT G£SIi AdẸGòÙ ko LAQBDÙ ÌIẹÀÙ5) 
(ifẹùLf leFÙN 1 € £DEJ?dbáÉ Kòr peffifoo ITẸ3IJOSjAmô 
.l65 :t4T 
c Sugbọn kò ri bẹẹ, Mo fi Oluwa rẹ bura, wọn kò 
ni i gbagbọ titi wọn o fi fi ọ se onidajọ nipa ohun ti wọn n 
se ariyanjiyan si laarin wọn, lẹyin naa ti wọn kò si ri ohun 
ti ọkan wọn kọ ninu ohun ti o da lẹjọ, ti wọn si gbafa ni 
tọwọ-tẹsẹ ) ISuuratun-Nisaa':: 651. Ọlọhun t'O mọ tun sọ 


pe: 
LPAUU 1 (JATB(I5NJI2 Bô j£ IRẸSYA ef RICdá) 
.17 :eTolf 
€cOhun ti Ojisẹ Ọlọhun ba mu wa fun yin, ẹ gba a, 
ohun ti o ba si kọ fun yin, ẹ jinna si 1 2 ISuuratul-Hashr: 
71. 
Lẹyin alaye nipa awọn ipilẹ ti a ti n mu ofin ẹsin 
yii, o dara pe ki a sọ awọn ipele rẹ, ti i se Islam -igbafa 
fun Ọlọhun- ati limaan -igbagbọ-ododo, ati Ihsaan - 
daadaa sise- a o si sọ nipa awọn origun awọn ipele wọnyi 
ni soki: 


ẹgẹ 


163 


IPELE KINNI: ISLAM 

Awọn. origun rẹ jẹ marun-un, awọn ni: Ijẹri 
mejeeji, ati irun, ati 2aka -itọrẹ aanu- ati aawẹ, ati Haji. 

Alakọkọ: Ijẹri pe kò si ọba kan ti o tọ lati sin 
lododo yatọ si Ọlọhun, ati pe Muhammad ojisẹ 
Ọlọhun ni i, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a". 

Itumọ ijẹri pe kò si ọba kan ti o tọ lati sin lododo 
yatọ si Ọlọhun ni pe: Kò si ẹni ti a jọsin fun ni ododo ni 
ori ilẹ, tabi ninu sanma, afi Ọlọhun -Allaahu- nikan, 
nitori pe Oun ni Ọlọhun Otitọ, irọ si ni gbogbo ọlọhun 
mìíran ti o yatọ si I; o si mu ki sise afọmọ ijọsin naa fun 
Ọlọhun nikan, ati lile e jinna si ohun ti o yatọ si I o jẹ 
ọranyan, ati pe kò ni i se oluwi i ni anfaani titi ohun meji 
kan yoo fi pe si i lara: 

Ekinni ni: Wiwi LAA ILAAHA ILLA -L-LAAH - 
ti o tumọ si- "kò si ọba kan ti o tọ lati sin lododo afi 
Ọlọhun" jade lati ara adisọkan, ati imọ, ati amọdaju, ati 
gbigba a ni otitọ ati ifẹ. 

Ekeji ni: Sise aigbagbọ si ohun ti wọn n sin lẹyin 
Ọlọhun. Tori naa ẹnikẹni ti o ba wi ijẹri yii, ti kò si se 
aigbagbọ si ohun ti wọn n sin lẹyin Ọlọhun, gbolohun yii 
kò ni i se e lanfaani. 

Ati pe itumọ ijẹri pe Muhammad ojisẹ Ọlọhun ni i, 
ni titẹle e nipa ohun ti o pa lasẹ, ati gbigba a lododo nipa 


le"ni nibẹ, ati ki a ma se jọsin fun Ọlọhun afi pẹlu ohun ti 


164 


o se lofin, ati ki o mọ daju, ki o si ni adisọkan pe 
Muhammad ojisẹ Ọlọhun ni i si gbogbo awọn eniyan, ati 
pe ẹru kan ti a kò gbọdọ jọsin fun ni i, ojisẹ kan ti a kò si 
gbọdọ pe ni opurọ ni i, sugbọn ti a o maa gbọrọ si i lẹnu, 
ti a o si maa tẹle e, ẹnikẹni ti o ba tẹle e yoo wọ ọgba- 
idẹra -Al-janna- bẹẹ ni ẹnikẹni ti o ba kọ ọrọ si i lẹnu, 
yoo wọ ina; ati ki o mọ daju ki o si ni adisọkan pe gbigba 
ofin Sharia yala ninu adisọkan, tabi ninu awọn ami ijọsin 
eyi ti Ọlọhun fi pa'ni lasẹ, tabi ninu eto idajọ ati sise ofin, 
tabi ninu ohun ti o jẹmọ awọn iwa, tabi ninu ohun ti o 
jẹmọ mimọ ẹbi, tabi ninu ohun ti o jẹmọ sise ni ẹtọ ati 
eewọ. ... kò le e sẹlẹ afi lati ọna Ojisẹ alapọnle yii, 
Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a"; tori pe 
oun ni ojisẹ Ọlọhun, olujisẹ ofin Rẹ, lati ọdọ Rẹ. 

Ẹlẹẹkeji: Irun: 

Oun ni opo keji ninu awọn opo Islam, koda oun ni 
opomulero Islam, tori pe oun ni asepọ ti n bẹ laarin ẹru 
ati Oluwa rẹ, yoo maa se e ni asetunse ni ojoojumọ 
lẹẹmarun-un, yoo maa se igbagbọ rẹ ni ọtun ninu rẹ, yoo 
si maa fọ ẹmi rẹ mọ nibi eeri awọn ẹsẹ, yoo si maa doola 
laarin rẹ ati awọn iwa ibajẹ ati awọn ẹsẹ, tori naa nigba ti 
ẹru ba ji lati oorun rẹ ni owurọ rẹ -yoo duro ni iwaju 
Oluwa rẹ, ni ẹni ti o mọra ti o se imọtoto- siwaju ki o to 
ko airoju pẹlu ẹru ofoo ile-aye- lẹyin naa yoo gbe Oluwa 
rẹ tobi, yoo si jẹwọ jijẹ ẹru Rẹ, yoo si wa iranlọwọ lọdọ 
Rẹ, yoo si tọrọ imọna lọdọ Rẹ, yoo si se ohun ti o wa 


165 


laarin rẹ ati Oluwa rẹ ninu awọn majẹmu titẹle -asẹ Rẹ- 
ati ijọsin -fun Un- ni ọtun, ni ẹni ti o fi ori kanlẹ, ti o si 
dide, ti o si tẹ, yoo maa se eleyii ni asetunse ni ojoojumọ 
ni ẹẹmarun-un; o si pa dandan nitori atiki irun yii pe ki o 
jẹ ẹni ti o mọra ninu ọkan rẹ, ati ara rẹ, ati ẹwu rẹ, ati 
aaye ikirun rẹ; ati ki Musulumi o maa ki i ni jama pẹlu 
awọn ọmọ-iya rẹ Musulumi -ti eyi ba rọrun fun un- ni 
awọn ti wọn yoo kọ oju awọn ọkan wọn si Oluwa wọn, ti 
wọn yoo si kọ awọn oju wọn si Ka'abah alapọnle, ile 
Ọlọhun, tori naa dajudaju a ti gbe irun le ori eyi ti o pe ju 
ninu awọn ọna, ati eyi ti o dara ju ninu rẹ, eyi ti Ẹlẹda 
ibukun ati giga ni fun Un ni ki awọn ẹru Oun o maa fi 
jọsin; nipa kikojọpọ ti o ko sise agbega fun Un pẹlu awọn 
orisirisi orike pọ, ninu Wiwi ni ori ahọn, ati isẹ ọwọ 
mejeeji, ati ẹsẹ mejeeji, ati ori, ati awọn ohun ijẹro ara rẹ, 
ati awọn orike ara rẹ yoku; onikaluku ni yoo mu ipin rẹ 
ninu ijọsin nla yii. 

Nitori naa awọn orike ijẹro ati awọn apa ati ẹsẹ 
yoo mu ipin wọn ninu rẹ, ati pe ọkan naa yoo mu ipin rẹ 
ninu rẹ, o si tun se akojọpọ ẹyin, ati ọpẹ, ati agbega, ati 
afọmọ, ati gbigbetobi, ati ijẹri otitọ, ati kike Al-Qur'aani 
alapọnle, ati diduro niwaju Oluwa ni iduro ẹru yẹpẹrẹ 
olutẹriba fun Oluwa, Oluto-eto, lẹyin naa itẹriba fun Un 
ni ibuduro yii, ati irababa, ati wiwa sisunmọ Ọn, lẹyin 
naa titẹ -ruku- ati iforikanlẹ, ati ijokoo ni itẹriba ati ibẹru 
ati ifarabalẹ fun titobi ati titẹriba fun titobi Rẹ, ọkan rẹ ti 


166 


da, ara rẹ si rẹlẹ fun Un, awọn orike rẹ si balẹ fun Un, 
lẹyin naa yoo pe irun rẹ pẹlu fifi ẹyin fun Ọlọhun, ati 
titọrọ ikẹ ati igẹ fun Anabi Rẹ Muhammad, "ki ikẹ ati ọla 
Ọlọhun o maa ba a", lẹyin naa ni yoo tọrọ oore aye ati ti 
ọrun ni ọdọ Oluwa rẹ. 

Ẹlẹẹkẹta: /2aka: 

Oun ni origun kẹta ninu awọn origun Islam, ati pe 
ọranyan l'o jẹ lori Musulumi ọlọrọ pe ki o yọ 7aka 
nnkan-ini rẹ, ipin diẹ gan an si ni i, yoo yọ ọ fun awọn 
alaini, ati awọn talaka, ati awọn mìíran ninu awọn ti o tọ 
pe ki a yọ ọ fun. 

Ọranyan l'o si jẹ lori Musulumi pe ki o yọ ọ fun 
awọn ti wọn ni ẹtọ si i, ni ẹni ti inu rẹ dun si i, KÒ si 
gbọdọ fi i se iregun si awọn t'o ni in, bẹẹ ni kò gbọdọ 
titori rẹ ni wọn lara, ati pe ọranyan ni pe ki Musulumi o 
yọ ọ ni ẹni ti n wa iyọnu Ọlọhun, ti kò si fi i wa ẹsan kan, 
tabi ọpẹ kan ni ọdọ eniyan; sugbọn nse ni yoo yọ ọ ni ti 
sise afọmọ fun oju Ọlọhun, ki i se ti karimi, tabi 
asegbọni. 

Ati pe fifa oore n bẹ ninu yiyọ 27aka, ati didun 
awọn alaini, ati awọn talaka, ati awọn oni-bukaata ninu, 
ati rirọ wọn lọrọ kuro nibi abuku ibeere, ati sise aanu wọn 
nibi iparun, ati bukaata, nigba ti awọn olowo ba pa wọn 
ti, bẹẹ ni jijẹ ẹni ti a royin pẹlu apọnle, ati lilawọ, ati titi 
ẹlomiran siwaju ẹni, ati ninawo, ati aanu n bẹ ninu yiyọ 
7aka, ati pipa awọn iroyin awọn ahawọ ti, ati ti awọn 


167 


ahun, ati ti abuku, ati pe awọn Musulumi yoo maa ranra 
wọn lọwọ ninu rẹ, olowo wọn yoo maa se aanu alaini 
wọn, tori naa -ti a ba mu ẹsin yii lo- talaka alaini kan kò 
ni i sẹku ni awujọ, tabi onigbese ti ẹru gbese n pa, tabi 
oni-irin-ajo ti ọna se mọ. 

Ẹlẹẹkẹrin: Aawẹ: 

Oun ni gbigba aawẹ osu Ramadaan, lati igba ti 
alufajari ba ti yọ titi oorun yoo fi wọ, alaawẹ yoo fi 
ounjẹ, ati ohun mimu, ati biba obinrin lo, ati ohun ti o ni 
idajọ rẹ silẹ ninu rẹ, ni ti ijọsin fun Ọlọhun, t'O mọ, t'O 
si ga, yoo si ko ara rẹ ro kuro nibi awọn ifẹkufẹ rẹ, ati pe 
dajudaju Ọlọhun ti se aawẹ ni fifuyẹ fun alaarẹ, ati oni- 
irin-ajo, ati oloyun, ati olure-ọmọ, ati oni-nnkan-osu, ati 
ẹlẹjẹ-ibimọ; tori naa onikaluku wọn l'o ni idajọ ti o ba a 
mu. 

Musulumi o si ko ara rẹ ro ninu osu yii kuro nibi 
awọn ifẹẹnu rẹ, tori naa ẹmi rẹ yoo jade pẹlu ijọsin yii 
nibi jijọ awọn ẹranko lọ sibi jijọ awọn malaika ti wọn 
sunmọ Ọlọhun, debi pe dajudaju a le ya aworan alaawẹ 
pẹlu aworan ẹni ti kò ni bukaata kan ninu ile-aye yatọ si 
ki o ri iyọnu Ọlọhun. 

Ati pe aawẹ a maa ye ọkan, a si maa mu 'ni ri aye 
sa, a si maa se'ni ni ojukokoro nipa ohun ti o wa lọdọ 
Ọlọhun, a si maa ran awọn olowo leti nipa awọn alaini, 
ati awọn ipo wọn, nitori naa ọkan wọn yoo se aanu wọn, 
wọn o si mọ ohun ti awọn wa ninu rẹ ninu idẹra Ọlọhun, 


168 


tori naa wọn o se alekun ọpẹ. 

Aawẹ a si maa fọ ẹmi mọ, a si maa gbe e ro lori 
ibẹru Ọlọhun, a si maa se onikaluku ati awujọ ni ẹni ti 
yoo maa se akiyesi pe Ọlọhun n wo oun ninu idẹra ati 
inira, ni ikọkọ ati gbangbá; nigba ti o se pe awujọ yoo se 
osu kan gbako ni ẹni ti n se amojuto ijọsin yii, ti i si n se 
akiyesi Oluwa rẹ, ti o se pe ibẹru Ọlọhun t'O ga ati 
gbigba Ọlọhun gbọ lododo ati ọjọ ikẹyin l'o mu un se 
bẹẹ, ati amọdaju pe dajudaju Ọlọhun mọ ikọkọ ati ohun ti 
o pamọ ju, ati pe ọjọ kan n bọ dandan ti eniyan yoo duro 
ninu rẹ niwaju Oluwa rẹ, ti yoo si bi i leere nipa awọn isẹ 
rẹ patapata, kekere wọn ati ninla wọn. 

Ẹlẹẹkarun-un: Haji: 

"Haji" lọ si ile Ọlọhun abiyi ni Makkah alapọnle, 
ọranyan ni i lori gbogbo Musulumi, ti o ti balaga, 
onilaakaye, alagbara, ti o ni ikapa lori ohun gigun, tabi 
owo rẹ lọ si ile Ọlọhun abiyi naa, ti o si ni ohun ti yoo to 
o ni owo-na ni alọ ati abọ rẹ, pẹlu majẹmu pe ki owo-na 
yii o jẹ alekun lori ounjẹ awọn ti n tọju, ki o si jẹ ẹni ti o 
ni ifayabalẹ lori ara rẹ ni oju-ọna rẹ, ti o si ni ifayabalẹ 
lori awọn ti n tọju nigba ti kò ni i si pẹlu wọn, ati pe 
ọranyan ni Haji jẹ ni ẹẹkan soso ninu igbesi-aye fun ẹni ti 
o ba ni agbara ọna atilọ sibẹ. 

O si yẹ pe ki ẹni ti o ba fẹ lati se Haji o ronupiwada 
lọ si ọdọ Ọlọhun; ki ẹmi rẹ o le baa mọ kuro nibi idọti 
awọn ẹsẹ, tori naa nigba ti o ba de Makkah alapọnle ati 


169 


awọn aaye ijọsin mimọ, yoo se awọn isẹ Haji ni ti ijọsin 
ati sise agbega fun Ọlọhun, yoo si mọ daju pe a ki i jọsin 
fun Ka'abah, ati awọn aaye ijọsin yoku, lẹyin Ọlọhun, ati 
pe wọn ki i se'ni lanfaani, wọn ki i si i ni eniyan lara, ati 
pe ti Ọlọhun kò ba pa eniyan lasẹ pẹlu sise Haji lọ sibẹ 
ni, dajudaju ki ba ti tọ fun Musulumi kan lati se Haji lọ 
sibẹ. 

Ninu Haji yii, alalaaji yoo lo ilọdi ati ibora funfun, 
tori naa awọn Musulumi yoo pejọ lati gbogbo awọn orilẹ- 
ede agbaye si aaye kan naa, wọn o wọ asọ kan naa, wọn o 
si maa sin Oluwa kan soso, kò si iyatọ kan laarin olori ati 
mẹkunu, olowo ati alaini, eniyan funfun ati dudu, ẹda 
Ọlọhun ati ẹru Rẹ ni onikaluku, kò si ajulọ kan fun 
Musulumi kan lori Musulumi mìíran afi pẹlu ipaya 
Ọlọhun, ati isẹ rere. 

Nitori naa iranra-ẹni-lọwọ ati imọra-ẹni yoo sẹlẹ 
fun awọn Musulumi, wọn yoo si maa se iranti ọjọ ti 
Ọlọhun yoo gbe gbogbo wọn dide; ti yoo si ko wọn jọ si 
aaye kan fun isiro, tori naa wọn yoo maa se ipalẹmọ pẹlu 
titẹle ti Ọlọhun t'O ga fun ohun ti n bẹ lẹyin iku. 

Ijọsin ninu Islam: 

Oun ni sise ẹrusin fun Ọlọhun ni itumọ, ati ni 
paapaa, tori pe Ọlọhun ni Ẹlẹda, iwọ ni ẹda, ati pe ẹrusin 
ni ọ, Ọlọhun si ni Ẹni ajọsin fun Rẹ. Ti eleyii ba jẹ bẹẹ, a 
jẹ pe dandan ni ki eniyan o maa lọ ninu isẹmi yii lori oju- 
ọna Ọlọhun ti o tọ, ni ẹni ti yoo maa tẹle ofin Rẹ, olutọ 


170 


oripa awọn ojisẹ Rẹ, ati pe Ọlọhun ti se awọn ofin nla ni 
ofin fun awọn ẹru Rẹ, gẹgẹ bii fifi At-Tawhiid -sise 
Ọlọhun ni ọkan ninu ijọsin- rinlẹ fun Ọlọhun, Oluwa 
gbogbo ẹda, ati irun, ati 2aka, ati aawẹ, ati Haji. 

Sugbọn ki i se eleyii nikan ni gbogbo awọn ijọsin 
ninu Islam, ijọsin ninu Islam tilẹ kari ju Ibayii lọj, nigba 
ti o se pe oun ni: Gbogbo ohun ti Ọlọhun nifẹ si, ti O si 
yọnu si i, ninu awọn isẹ, ati awọn ọrọ, ti o han, ati eyi ti o 
pamọ. Nitori naa gbogbo isẹ kan, tabi ọrọ kan, ti o se, 
tabi o sọ, ninu ohun ti Ọlọhun nifẹ si, ti O si yọnu si, 
ijọsin ni i, koda gbogbo asa kan ti o dara, ti o se pẹlu 
aniyan atisunmọ Ọlọhun, ijọsin ni 1. Nitori naa ibasepọ rẹ 
ti o dara si baba rẹ, ẹbi rẹ, aya rẹ, awọn ọmọ rẹ, ati awọn 
alamuleti rẹ, ti o ba ni adisọkan wiwa oju-rere Ọlọhun 
pẹlu rẹ, ijọsin ni i; bẹẹ ni ibasepọ rẹ ti o dara ninu ile, ati 
ọja, ati ni ibi-isẹ, nigba ti o ba ni adisọkan wiwa oju-rere 
Ọlọhun pẹlu rẹ, ijọsin ni i; ati sisọ ohun ifọkantan, ati 
idunnimọ ododo ati isedọgba ati kiko inira ro, ati riran 
alailera lọwọ, ati kiko ọrọ jọ lati ara isẹ ti o tọ, ati ninawo 
lori ẹbi ati awọn ọmọ, ati sise atilẹyin fun awọn alaini, ati 
sise abẹwo awọn alaarẹ, ati fifun ẹni ti ebi n pa lounjẹ, ati 
sise iranlọwọ fun ẹni ti a se abosi fun, ijọsin ni gbogbo 
eleyii, ti a ba se adisọkan wiwa oju-rere Ọlọhun pẹlu 
wọn. Tori naa gbogbo isẹ ti o ba n se fun ara rẹ, tabi fun 
ẹbi rẹ, tabi fun awujọ rẹ, tabi fun ilu rẹ, ti o ni adisọkan 
wiwa oju-rere Ọlọhun pẹlu rẹ, ijọsin ni 1. 


171 


Koda gan-an jijẹ igbadun ẹmi rẹ ninu aala ohun ti 
Ọlọhun gba fun ọ, yoo jẹ ijọsin, nigba ti aniyan ti o dara 
ba pẹlu rẹ; Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", sọ 
pe: 
(íjioDÙÚkàdÙ/f yÙl e 6:JAGUÙPU GfpDyu ROBA? 
LIifLLIJEio ÒB(éju ÀÀ IRED) :y(6FEríDIIoNJL ARA ÚSCT 
.IUEREJ ." onfiNJLfẸ iyÙo!f OB€gur-Àffoll'RISHeA NJE 
(CAti pe ibalopọ ti ẹnikan IninuJ yin ba ba iyawo rẹ 
lopọ, sara ni i fun un ), wọn ni: Irẹ Ojisẹ Ọlọhun, njẹ 
ẹnikan wa yoo wa se ohun ti ẹmi rẹ n fẹ, ki o si tun ti ara 
rẹ gba ẹsan bi? O ni c Ẹ sọ fun mi, njẹ ti o ba ti i liyẹn 
abẹ rẹl bọ ibi ti o jẹ eewọ, se yoo ti ara rẹ gbẹsẹ bi? A jẹ 
pe bẹẹ naa ni ti o ba ti i bọ ibi ti o jẹ ẹtọ fun un, yoo ti ara 
rẹ gba ẹsan ? Muslim l'o gbe e jade. 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", tun sọ 


pe: 
Nfihydeô:y6!PmODIEDKdaDye PU DDf3 Ì gb 
tùn6íf JRLJEi2ô:yOb,yER ôDiLoKddDy(.5 PE KÁ NJ3 iyiij 
ÀDB Ao:ditihecfhòy(P ER òDI bọKgDNJyip:y(6.2 AP 
-IHfÙT GrEPITI LE I1d£yeb/ajDioKtany(.otPIf 
.INIA ddE 
ccỌranyan ni sara sise lori gbogbo Musulumi. Wọn 
ni: O dara ti kò ba ri lohun ti yoo fi se sara n kọlj? O 
dahun pe: Ki o maa sisẹ pẹlu ọwọ rẹ mejeeji, ki o si maa 
se ara rẹ ni anfaani, ki o si maa se sara. O ni: Njẹ ti kò ba 
le se e n kọ? O ni: Ki o maa se iranlọwọ fun oni-bukaata 


172 


ẹni ti oju-n-pọn. O ni: Wọn sọ fun un pe: Njẹ ti kò ba le 
se e n kọ? O dahun pe: Ki o maa fooro si daadaa sise tabi 
rere. O ni: Ti kò ba se bẹẹ n kọ? O dahun pe: Ki o ka ọwọ 
ro kuro nibi aburu, dajudaju saara ni i ): Bukhari ati 
Muslim ni wọn gbe e jade. 


eee 


173 


IPELE KEJI: IGBAGBỌ-ODODO 

Mẹfa si ni awọn origun tiẹ, awọn ni: Nini igbagbọ- 
ododo si Ọlọhun, ati awọn malaika Rẹ, ati awọn tira Rẹ, 
ati awọn ojisẹ Rẹ, ati ọjọ ikẹyin, ati nini igbagbọ-ododo 
si akọsilẹ -kadara-. 

Alakọkọ: Nini igbagbọ si Ọlọhun: 

Ni ki o ni igbagbọ si jijẹ oluwa Ọlọhun t'O ga, pe 
dajudaju Oun ni Oluwa, Ẹlẹda, Oluto-eto gbogbo ọrọ, ki 
o si gba jijẹ ọlọhun ti a jọsin fun Ọlọhun, Ọba t'O ga gbọ, 
eyi ni pe dajudaju Oun ni Ọlọhun Ododo, ati pe irọ ni 
gbogbo ohun ti wọn n sin lẹyin Rẹ, ki o si gba awọn 
orukọ Rẹ, ati awọn iroyin Rẹ gbọ, pe dajudaju O ni awọn 
orukọ ti o dara ju, ati awọn iroyin ti o ga ju, ti o pe. 

Ki o si ni igbagbọ si jijẹ ọkan soso Ọlọhun ninu 
eleyii, pe dajudaju kò si orogun kan fun Un ninu jijẹ 
oluwa Rẹ, tabi ninu jijẹ ọlọhun ti a jọsin fun Rẹ, tabi ninu 
awọn orukọ Rẹ, ati awọn iroyin Rẹ. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
NJ ifítô aOL/fA Ilo Gtyhd$£ U' OJA KfAdAf ye 

.l65 :LEKIRPA 1 ( (47 NJIBEYNj 
€€ Oluwa awọn sanma ati ilẹ ati ohun ti o wa ni 
aarin mejeeji, nitori naa maa jọsin fun Un, ki o si se suuru 
fun ijọsin Rẹ, njẹ iwọ wa mọ ẹnikan ni alafijọ Rẹ bi? 
ISuuratu Maryam: 651. 

Ki o si tun ni igbagbọ pe dajudaju oogbe ki i gbe E 
tabi oorun, ati pe dajudaju Oun ni Oni-mimọ ikọkọ ati 
gbangbá, bẹẹ ni dajudaju Oun l'O ni ijọba awọn sanma 


174 


ati ilẹ: 
eùOIÁ eo ÔSG ERE ANJUOGUIASU Yietf CUI) 
ÙÁYUe ÙAU' eÙf K(dbECBI Ho UN GBgIATU IPA LILEJÙ K(dá 
.(59 :IRÉÙJ LA 1(LjadyYy Q ÒBSÙg7 KÒ 
d€ Ọdọ Rẹ ni awọn kọkọrọ ohun ti o pamọ wa, 
ẹnikan kò le e mọ ọn afi Oun, O si tun mọ ohun ti n bẹ 
ninu ilẹ ati okun, ati pe kò si ewe kan ti yoo jabọ afi ki O 
mọ nipa rẹ, bẹẹ ni kò si horo ọka kan ninu okunkun ilẹ, 
kò tilẹ si ohun tutu kan tabi ohun gbigbẹ kan afi ki o ti wa 
ninu tira ti o han ?) ISuuratul-An'aam: 59J. 

Ki o si tun gbagbọ lododo pe dajudaju Oun -giga ni 
fun Un- N bẹ lori aga-ọla Rẹ, O leke lori awọn ẹda Rẹ, ati 
pe bakan naa Oun tun N bẹ pẹlu awọn ẹda Rẹ, O mọ 
awọn isesi wọn, O si N gbọ awọn ọrọ wọn, O si N ri 
awọn aaye wọn, O si N to awọn ọrọ wọn, O N rọ alaini 
lọrọ, O si tun ẹni ti o ku diẹ kaato se, O si N da ẹni ti O 
ba fẹ lọla, O si N gba ọla kuro lọdọ ẹni ti O ba fẹ; Oun si 
ni Alagbara lori gbogbo nnkan. 

Ninu awọn eso gbigba Ọlọhun gbọ lododo ni 
ohun ti n bọ yii: 

l- Yoo maa so eso nini ifẹ Ọlọhun fun ẹru, ati 
gbigbe E tobi, mejeeji a si maa se gbigbe asẹ Rẹ dide, ati 
jijinna si ohun ti O kọ, ni ọranyan, ati pe nigba ti ẹru ba ti 
se eleyii, yoo ti ara mejeeji se oriire ni aye ati ni ọrun. 

2- Wi pe nini igbagbọ-ododo si Ọlọhun, a maa mọ 
iyi, ati agbega sinu ẹmi ẹni, tori pe o mọ daju pe Ọlọhun 


175 


ni Olukapa ni ti otitọ fun gbogbo ohun ti o wa ninu aye, 
ati pe dajudaju kò si oluseni-lanfaani kan tabi oluninilara 
kan yatọ si I, amọdaju yii yoo si rọ ọ lọrọ kuro ni ọdọ ẹni 
ti o yatọ si Ọlọhun, yoo si yọ ibẹru ẹni ti o yatọ si I kuro 
ni ọkan rẹ, nitori naa kò ni i ni irankan lọ si ọdọ ẹnikan 
lẹyin Ọlọhun, kò si ni i bẹru ẹnikan lẹyin Rẹ. 

3- Wi pe nini igbagbọ-ododo si Ọlọhun, yoo maa 
mọ itẹriba sinu ẹmi rẹ; tori pe o mọ daju pe lati ọdọ 
Ọlọhun ni ohun ti o wa pẹlu rẹ ninu idẹra ti wa. Nitori 
naa esu kò ni i ri i tanjẹ, ati pe kò ni i kọ otitọ, kò si ni i 
se igberaga, kò si ni i maa se fukẹ pẹlu agbara rẹ, ati 
nnkan-ini rẹ. 

4- Wi pe eni ti o gba Ọlọhun gbọ yoo mọ imọ 
amọdaju pe kò si ọna kan lọ si idi oriire ati ọla afi pẹlu 
isẹ rere, eyi ti Ọlọhun yọnu si, ni igba ti ẹlomiran ti o 
yatọ si i ni awọn adisọkan ti kò dara; gẹgẹ bi adisọkan pe 
Ọlọhun pa asẹ pẹlu kikan ọmọ Rẹ mọ agbelebu, lati fi pa 
asise ọmọ-eniyan rẹ; tabi ki o gba awọn ọlọhun kan gbọ, 
ki o si ni adisọkan pe wọn o mu oun ri apa kan ninu ohun 
ti oun n fẹ, ni ohun ti o se pe ni paapaa rẹ kò le e se'ni ni 
anfaani kan, bẹẹ ni kò le e nini lara; tabi ki o jẹ alaimọ 
Ọlọhun rara, ti kò ni igbagbọ si bibẹ Ẹlẹda... ohun inaga 
si ni gbogbo awọn wọnyi, titi igba ti wọn ba wa si ọdọ 
Ọlọhun ni ọjọ igbende, ti wọn si ri awọn otitọ, wọn o mọ 
pe dajudaju ori anu ti o han ni awọn wa. 

5- Wi pe gbigba Ọlọhun gbọ lododo a maa re 


176 


agbara ti o tobi kan ninu ipinnu, itẹsiwaju, suuru, 
idurosinsin, ati igbẹkẹle Ọlọhun, si ara eniyan, nigba ti i 
ba n gbe awọn nnkan ti o ga se ni ile-aye, ni ti wiwa 
iyọnu. Ọlọhun, ti o si tun wa lori amọdaju pipe pe 
olugbẹkẹle Ọba awọn sanma ati ilẹ ni oun, ati pe yoo se 
iranlọwọ fun oun, yoo si di ọwọ oun mu, nitori naa yoo jẹ 
ẹni ti o rinlẹ ni rinrinlẹ awọn apata ninu suuru rẹ, irinlẹ 
rẹ, ati agbẹkẹle rẹ. 

Ẹlẹẹkeji: Nini igbagbọ-ododo si awọn Malaika: 

Wi Pe dajudaju Ọlọhun da wọn fun titẹle asẹ Rẹ, O 
si royin wọn pe awọn: N 
GidiPsEfiI JeogbipcihihA AIJE NIYÒÙ .Lj-afdEiifi 
NfrùP LJidBNRI u Fef LIFAJoLFaTO LÀ DIPASA DI Iho 

.28-26 :dditif LOA 1(LAúdA 

€c Ẹru alapọnle ni wọn. Wọn ki i gba iwaju Rẹ pẹlu 
ọrọ, ati pe asẹ Rẹ ni wọn fi n sisẹ. O mọ ohun ti n bẹ 
niwaju wọn, ati ohun ti n bẹ lẹyin wọn, ati pe wọn kò le e 
sipẹ afi fun ẹni ti O ba yọnu si, bẹẹ ni awọn a maa paya 
fun ibẹru Rẹ ) ISuuratul-Anbiyaa": 26-28I. Ati pe 
dajudaju awọn: 
yùẹjá fohbùô.LfeLÙoR ÒÙÀ Nffffi LẸ LFEHR ôÙ ) 

.bo Ú9 :ddihr PA 1 (LEORÔÙ odúijjÁ 

c Wọn ki i se igberaga tayọ ijọsin fun Un, ati pe 
wọn ki i ko agara. Wọn a maa se afọmọ ni oru ati ni ọsan, 
wọn ki i si ja Inibi sise el ? ISuuratul-Anbiyaa'": 19 ,201. 
Ọlọhun gbe wọn pamọ si wa, tori naa a kò le e ri wọn, ati 


177 


pe o see se ki Ọlọhun O sipaya apa kan ninu wọn fun apa 
kan ninu awọn anabi Rẹ, ati awọn ojisẹ Rẹ. 

Ati pe awọn malaika ni awọn isẹ kan ti a fi pa wọn 
lasẹ, ninu wọn ni Jibriil ti a fi sọ isẹ -ti Ọlọhun maa N fi i 
ransẹ- a maa sọ ọ kalẹ lati ọdọ Ọlọhun fun ẹni ti O ba fẹ 
ninu awọn ẹru Rẹ IÌninuJ awọn ojisẹ, o si wa ninu wọn ẹni 
ti a fi sọ gbigba awọn ẹmi, bẹẹ ni o n bẹ ninu wọn awọn 
malaika ti a fi sọ awọn ọmọ ti o wa ninu apo-ibi, o si n bẹ 
ninu wọn awọn ti a fi sọ sisọ awọn ọmọ Aadama, o si n 
bẹ ninu wọn awọn ti a fi sọ kikọ awọn isẹ wọn silẹ, tori 
naa onikaluku l'o ni malaika meji: 

Yyùdẹ Nji Loy/pLjibdOifi2fi-pyGEBf LPÀ Ljflf LẸ 
J118-17:5 DA BEE 
d€ Wọn o jokoo ni ọwọ ọtun ati ọwọ osi. lẸnikan)J 
kò ni i sọ ọrọ kan afi ki olusọ kan ti jokoo ni ọdọ rẹ ? 
ISuuratu Qaaf: 17-IS8I. 

Ninu awọn eso nini igbagbọ-ododo si awọn 
Malaika ni: 

l- Ki adisọkan Musulumi o mọ kuro nibi awọn 
panti ẹbọ, ati awọn eeri rẹ, tori pe dajudaju nigba ti 
Musulumi ba ni igbagbọ-ododo si bibẹ awọn malaika ti 
Ọlọhun pa lasẹ pẹlu awọn isẹ nla wọnyi; yoo bọ lọwọ 
adisọkan bibẹ awọn ẹda irọ kan ti wọn n kopa ninu didari 
aye. 

2- Ki Musulumi o mọ daju pe awọn malaika kò le 
e se'ni ni anfaani, wọn kò si le e ni ni lara, ati pe wọn kò 


178 


jẹ nnkan kan yatọ si awọn ẹru alapọnle kan, wọn ki i sẹ 
Ọlọhun ninu ohun ti O ba fi pa wọn lasẹ, ati pe wọn a 
maa se ohun ti O fi pa wọn lasẹ; tori naa kò ni i sin wọn, 
kò si ni i da oju kọ wọn, kò si ni i rọ mọ wọn. 

Ẹlẹẹkẹta: Nini igbagbọ-ododo si awọn Tira: 

Nini igbagbọ-ododo pe dajudaju Ọlọhun sọ awọn 
tira kan kalẹ fun awọn anabi Rẹ, ati awọn ojisẹ Rẹ; lati se 
alaye ododo, ati lati pepe lọ sidi rẹ, gẹgẹ bi Ọlọhun t'O 
ga ti sọ pe: 

Djfilò LEÔIJA YE: Dikidf;IHA K'dijididfp'? dp£CRI! 
.05 :18T ififoif LEA 1((O  II€U df 
d€ Dajudaju Awa ti ran awọn ojisẹ wa pẹlu awọn 
alaye, A si sọ Tira ati osunwọn kalẹ pẹlu wọn, nitori ki 
awọn eniyan o le baa duro pẹlu sise dọgba )?? ISuuratul- 
Hadiid: 251. Awọn tira wọnyi si pọ, ninu wọn ni: Iwe 
Anabi Ibraahiim, ati At-Tawraata -Majẹmu Laelae- eyi ti 
a fun Anabi Musa, ati 2abuura eyi ti a fi ran Anabi 
Daa'uud, ati Injiila -Bibeli- eyi ti Al-Masiihu -Jesu- mu 
wa, ki ọla Ọlọhun o maa ba gbogbo wọn. 

Nitori naa nini igbagbọ-ododo si awọn tira ti o 
siwaju wọnyi yoo maa sẹlẹ pẹlu ki o gbagbọ lododo pe: 
Dajudaju Ọlọhun sọ wọn kalẹ fun awọn ojisẹ Rẹ, ati pe 
dajudaju wọn se akojọpọ ofin eyi ti Ọlọhun fẹ jisẹ Rẹ fun 
awọn eniyan ni asiko yun un. 

Awọn ti Ọlọhun fun wa niro nipa wọn wọnyi si ti 
parẹ, tori naa iwe. Anabi Ibraahiim kò si ni aye mọ, 


179 


sugbọn At-Tawraata ati Injiila -Bibeli- ati 2abuura, bi o 
tilẹ jẹ pe wọn n bẹ pẹlu awọn orukọ wọn, ni ọdọ awọn 
Yahuudi, ati awọn alagbelebu -Christians- sugbọn wọn ti 
yi wọn pada, wọn si ti ti ọwọ bọ wọn, bẹẹ ni ọpọlọpọ 
ninu wọn l'o si ti sọnu, ohun ti ki i si se ara wọn ti wọnu 
wọn, koda wọn fi wọn ti si ọdọ awọn ti o yatọ si awọn ti 
o ni wọn, tori naa iwe ti o le ni ogoji l'o wa ninu Majẹmu 
Laelae, sugbọn ti o se pe marun-un pere ni wọn fi ti si 
ọdọ Anabi Musa, bẹẹ ni kò si ọkan ninu awọn Injiila - 
Bibeli: Majẹmu Titun- ti o wa loni yii ti wọn fi ti si ọdọ 
Al-Masiihu -Jesu-. 

Sugbọn opin awọn tira ti a sọ kalẹ lati ọdọ Ọlọhun, 
oun ni Al-Qur'aani alapọnle, eyi ti O sọ kalẹ fun Anabi 
Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", ti kò si 
yee jẹ ohun ti a sọ pẹlu isọ Ọlọhun, ti ayipada kan tabi 
atọwọbọ kan kò si sẹlẹ si i, yala ninu awọn harafi rẹ ni o, 
tabi awọn gbolohun rẹ, tabi awọn itumọ rẹ. 

Ọpọlọpọ ọna si ni iyatọ fi wa laarin Al-Qur'aani 
alapọnle ati awọn tira ti o ti rekọja naa. 

Ninu wọn ni: 

1- Wi pe awọn tira ti wọn ti rekọja yii ti sọnu, ati 
pe ayipada ati atọwọbọ ti sẹlẹ si wọn, wọn si fi wọn ti si 
ọdọ awọn t'o yatọ si awọn t'o ni wọn, wọn si fi awọn 
alaye ati afikun ati afihan kun wọn, wọn si se akojọpọ 
nnkan pupọ ninu awọn ohun ti o tako isẹ ti Ọlọhun maa 
N fi i ransẹ, ati laakaye, ati adamọ. 


180 


Sugbọn Al-Qur'aani alapọnle, oun kò i ti yee jẹ 
ohun ti a sọ pẹlu isọ Ọlọhun, pẹlu awọn harafi ati awọn 
gbolohun gan-n-gan eyi ti Ọlọhun fi sọ ọ kalẹ fun Anabi 
Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", ayipada 
kankan kò sẹlẹ si 1, bẹẹ ni afikun kankan kò wọnu rẹ, tori 
pe awọn Musulumi gbiyanju lori pe ki Al-Qur'aani o 
sẹku ni ohun ti o mọ kuro ninu gbogbo panti, nitori naa 
wọn kò lu u pọ mọ ohun ti o yatọ si i ninu itan aye Ojisẹ 
Ọlọhun, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", tabi itan aye 
awọn Sahaabe, "ki Ọlọhun O yọnu si wọn", tabi alaye 
Al-Qur'aani alapọnle, tabi awọn idajọ ijọsin ati awọn 
ibasepọ. 

2- Wi pe a kò mọ itan ọna ti awọn tira ti tẹlẹ naa 
gba wa, koda a kò mọ ẹni ti apa kan ninu rẹ sọ kalẹ fun, 
tabi ede wo ni wọn fi kọ ọ, wọn tilẹ fi apa kan ninu wọn 
ti si ọdọ ẹni ti o yatọ si ẹni ti o mu un wa. 

Sugbọn Al-Qur'aani, awọn Musulumi gba a wa lati 
ọdọ Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba 
a", ni gbigbawa gba ọwọ ọgọọrọ eniyan, ni gbigba lati 
ẹnu ati ni kikọ silẹ, ati pe awọn Musulumi ni ọpọlọpọ 
ẹgbẹrun ni gbogbo ilu ati asiko ti wọn ha Tira yii -sori- 
bẹẹ ni ọpọlọpọ ẹgbẹrun ni awọn akọsilẹ rẹ -ti n bẹ- ati pe 
ti ohun ti a gbọ lẹnu ninu rẹ kò ba ti dọgba pẹlu ohun ti o 
wa ni akọsilẹ a kò ni i ka ẹdà eyi ti o yatọ kun; tori naa 
dandan ni ki ohun ti o wa ninu igbaaya o dọgba pẹlu 
ohun ti o wa ni akọsilẹ. 


181 


Ati pe pari-pari rẹ ni pe dajudaju a gba Al- 
Qur'aani wa ni gbigba lati ẹnu, iru eyi ti iwe kan ninu 
awọn iwe ile-aye kò ri iru rẹ ri; koda kò tilẹ si aworan iru 
gbigbawa yii rara afi ni ọdọ ijọ Anabi Muhammad, "ki 
ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a"; ọna gbigba ọrọ wa yii ni: 
Ki akẹkọ o ha Al-Qur'aani ni ọdọ olukọ rẹ, ni ihaha si 
ori, nigba ti o se pe olukọ rẹ naa ti ha a lọdọ olukọ tiẹ, 
lẹyin naa ni olukọ yoo wa fun akẹkọ rẹ ni ẹbun iwe ẹri ti 
a n pe ni "Ijaa2ah" -ifọwọsi- olukọ naa yoo jẹri ninu rẹ pe 
dajudaju oun ka fun akẹkọ oun ohun ti oun ka ni ọdọ 
awọn olukọ oun, olukọ kan lẹyin omiran, gbogbo olukọ 
yoo maa darukọ olukọ rẹ titi ọna yii yoo fi de ọdọ Ojisẹ 
Ọlọhun, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", ati pe bayii ni 
ọna ti a fi gba a lati ẹnu naa yoo maa lọ lati ọdọ akẹkọ titi 
de ọdọ Ojisẹ Ọlọhun, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a". 

Dajudaju awọn ẹri ti o ni agbara ati awọn arisami ti 
itan -ti o wa pẹlu alaye awọn ti o gba a wa bakan naa- si 
pọ jọjọ lori mimọ nipa Suura kọọkan, ati aayah kọọkan 
ninu Al-Qur'aani alapọnle, nibo l'o ti sọ? Ati nigba wo 
l'o sọ kalẹ fun Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun 
o maa ba a"?. 

3- Wi pe awọn ede ti awọn tira ti wọn ti rekọja fi 
sọ kalẹ ti parẹ lati igba t'o pẹ, nitori naa kò si ẹnikan ti n 
sọ wọn mọ, ati pe diẹ l'o ku ti o gbọ wọn ye ni ode oni, 
sugbọn ede ti a fi sọ Al-Qur'aani kalẹ, ede kan ti n sẹmi 
ni i, ti o se pe ọgọọrọ aadọta ọkẹ eniyan l'o n sọ ọ, wọn n 


182 


si n kọ'ni nipa rẹ, bẹẹ ni a n kọ ọ ni gbogbo orilẹ-ede ile- 
aye, ati pe ẹnikẹni ti kò ba kọ nipa rẹ, yoo ri ẹni ti yoo se 
alaye awọn itumọ Al-Qur'aani alapọnle fun un nibikibi. 

4- Wi pe awọn tira tẹlẹtẹlẹ naa wa fun igba kan 
pato ni, wọn si jẹ ohun ti a da oju rẹ kọ ijọ kan pato yatọ 
si awọn eniyan yoku; idi niyi ti o fi se akojọpọ awọn 
idajọ kan pataki fun awọn ijọ yun un ati igba yun un, bẹẹ 
ni ohun ti o ba ri bẹẹ kò ba a mu pe ki o jẹ ti gbogbo 
eniyan. 

Sugbọn Al-Qur'aani alapọnle, tira kan ti o kari 
gbogbo igba ni i, ti o ba gbogbo aaye mu, ti o se akojọpọ 
ninu awọn idajọ, ati awọn ibasepọ, ati awọn iwa, ohun ti 
o dara fun gbogbo ijọ, ti o si ba gbogbo igba mu; nitori pe 
ohun ti a da oju rẹ kọ eniyan ni apapọ ni ọrọ inu rẹ. 

Ati pe yoo han lati ara eleyii pe dajudaju kò see se 
pe ki awijare Ọlọhun lori awọn ọmọ eniyan o wa ninu 
awọn iwe kan ti kò si ipilẹ ẹda rẹ, ti kò si si ẹnikan ni ori 
ilẹ ti n sọ ede ti wọn fi kọ awọn iwe naa lẹyin ti wọn ti ti 
ọwọ bọ wọn, ohun ti yoo jẹ awijare Ọlọhun lori awọn ẹda 
rẹ kò si nibi kan yatọ si inu tira kan ti a sọ, ti o si mọ kuro 
ninu afikun, adinku, ati ayipada, ti awọn ẹda rẹ tan ka ni 
gbogbo aye, ti a kọ pẹlu ede kan ti n sẹmi, ti ọkẹ aimoye 
ninu awọn eniyan fi n ka iwe, ti wọn si n jẹ awọn isẹ 
Ọlọhun fun awọn eniyan, tira yii si ni lAl-Qur'aani 
alapọnlelJ, eyi ti Ọlọhun sọ kalẹ fun Anabi Muhammad, 
"ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", oun si ni olusọ lori 


183 


awọn tira ti o siwaju yii, olujẹri ododo fun wọn -siwaju ki 
wọn o to ti ọwọ bọ wọn- ati ẹlẹri lori wọn, oun l'o si jẹ 
ọranyan lori gbogbo ọmọ eniyan pe ki wọn o maa tẹle, ki 
o le baa jẹ imọlẹ, iwosan, imọna, ati ikẹ fun wọn. Ọlọhun 


t'O ga sọ pe: n 2 
LfÙdáekùÁaÁÀFÙIBRÀ l/elioll eújtíṣrprd$ JINA)? 


.1155 :Iáujf LOÀ 1 

c Eleyii si jẹ Tira kan ti Awa sọ ọ kalẹ ni oni- 
ibukun, tori naa ẹ maa tẹle e, ki ẹ si maa paya lỌlọhunlJ, 
ki ẹ le baa jẹ ẹni ti a o kẹ )? ISuuratul-An'aam: 1551. 
Ọlọhun ti ẹyin Rẹ ga tun sọ pe: 

LPAUU 1 ( £flaiti níl!loYf YÁ e Òùlg?: dí €jo6yp) 
.1158 :2 f22Ù/ 

c Sọ pe ẹyin eniyan, dajudaju emi ni ojisẹ Ọlọhun 
si gbogbo yin 0? ISuuratul-Aaraaf: 158J. 

Ẹlẹẹkẹrin: Nini igbagbọ-ododo si awọn Ojisẹ ki 
ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba wọn: 

Pe dajudaju Ọlọhun ran awọn ojisẹ kan si awọn 
ẹda Rẹ, ki wọn o maa fun wọn ni iro idunnu pẹlu idẹra, 
nigba ti wọn ba gba Ọlọhun gbọ, ti wọn si gba awọn ojisẹ 
lododo, ki wọn o si maa se ikilọ iya fun wọn, nigba ti 
wọn ba sẹ Ọlọhun. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

KARI JAWIA YI JEK LP o tdaf$ OBG$HBIA) 
.86 :yolf LA 16 
c€ Ati pe dajudaju A ti gbe ojisẹ kan dide ninu 
gbogbo ijọ kọọkan; pe: Ẹ maa jọsin fun Ọlọhun, ki ẹ si 


184 


jinna si awọn oosa 0 ISuuratu n-Nah'l :361I. Ọlọhun ti 
ẹyin Rẹ ga tun sọ pe: 
fù2hsùno Yf Í DE. ÚFÁṢÒÚJI LjPHQKLjeTieril e )! 
165 :dRIfIeA 1(yLef 
dc Awọn ojisẹ ti wọn jẹ olufun-ni ni iro-idunnu ati 
olukilọ, nitori ki awijare kan o ma baa si fun awọn eniyan 
lọdọ Ọlọhun lẹyin It'O ti ranl awọn ojisẹ wọnyi 
ISuuratun-Nisaa':: 1651. 
Awọn ojisẹ yii si pọ, akọkọ wọn ni Anabi Nuuhu, 
"ki ọla Ọlọhun o maa ba a', opin wọn si ni Anabi 
Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", ati pe o 
wa ninu wọn ẹni ti Ọlọhun fun wa niro nipa wọn, gẹgẹ bi 
Anabi Ibraahiim, ati Musa, ati Isa -Jesu- ati Daa'uud, ati 
Yahyaa, ati 2akariyyaa, ati Saalih, "ki ọla Ọlọhun o maa 
ba wọn", bẹẹ ni o wa ninu wọn ẹni ti Ọlọhun kò sọ iroyin 
rẹ, Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
Ii IDE T ILP?AL oA yipLjI1 da/?ijij T pfpdl eÀ) 
.1164 :dẸUfIOA 1€ 
d€ Awọn ojisẹ kan n bẹ ti A ti sọ itan wọn fun ọ 
tẹlẹ, bẹẹ ni awọn ojisẹ kan n bẹ ti A kò sọ itan wọn fun ọ 
) ISuuratun-Nisaa':: 164IJ. 
Ati pe eniyan abara ti Ọlọhun da ni awọn ojisẹ 
wọnyi, wọn kò ni ipin kan ninu awọn ohun ti o jẹ 
adayanri fun jijẹ oluwa, tabi ti jijẹ ọlọhun, nitori naa a kò 
gbọdọ sẹri nnkan kan si ọdọ wọn ninu ijọsin, ipin yowu o 
le jẹ, wọn kò si ni ikapa anfaani kan tabi inira kan fun 


185 


ẹmi ara wọn; Ọlọhun t'O ga sọ nipa Nuuhu, "ki ọla 
Ọlọhun o maa ba a", -ti i se akọkọ wọn- pe o sọ fun ijọ rẹ 
ii i n pe: 
Old ADA YO IBFUA YI LJEIP IT fig BEYADAY 
.BIi :PAJOA 1CIII2 

(cEmi kò si sọ fun yin pe pẹpẹ ọrọ Ọlọhun wa lọdọ 
mi, ati pe emi kò mọ ohun ti o pamọ, ati pe emi kò sọ pe 
dajudaju emi jẹ malaika kan? ISuuratu Huud: 3JlI. 
Ọlọhun t'O ga si pa Anabi Muhammad -ti i se igbẹyin 
wọn- lasẹ pe ki o sọ pe: ii 
ÔGgBÉYyÁLLÚÁ Yẹ: IBE RY Ljí:P IT fig BÉYÀLÙ 

.Is0 :IRLUJ LOPA 1 (JII? 

c Emi kò sọ fun yin pe pẹpẹ ọrọ Ọlọhun wa lọdọ 
mi, ati pe emi kò mọ ohun ti o pamọ, ati pe emi kò sọ fun 
yin pe dajudaju emi jẹ malaika kan ?)? ISuuratul-An'aam: 
501. Ati ki o sọ pe: 

IPA 16Yf diT didi oj?ùu. UK ff J 3IJIIEEÙ )) 
.1188 :2 fe2ÙJ 

(C N kò ni agbara anfaani kan funra mi, n kò si ni 
agbara latimul inira kan IkurolJ, afi ohun ti Ọlọhun ba fẹ 
) ISuuratul-A'araaf: 1881. 

Nitori naa ẹrusin alapọnle ni awọn anabi, Ọlọhun 
sa wọn lẹsa, O si pọn wọn le pẹlu riran wọn nisẹ, O si 
royin wọn pẹlu jijẹ ẹrusin, Islam ni ẹsin wọn, ati pe 
Ọlọhun kò ni I gba ẹsin kan yatọ si i, Ọlọhun t'O ga sọ 
pe: 


186 


.I19 :Ljed2 yctoR 1 (KÚ YI fi LJBF Lb' 

c Dajudaju ẹsin ni ọdọ Ọlọhun ni Islam )) ISuuratu 
Aala Imraan: 191. Awọn isẹ wọn dọgba ninu awọn ipilẹ 
wọn, awọn ofin wọn si pe orisirisi; Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

.48 :tGFUA 1(t£cigj$!2eT Gigafaa Wli 

ccOnikaluku yin ni A ti se ofin ati ilana ẹsin fun o? 
ISuuratul-Maa'idah: 485). Opin awọn ofin yii si ni ofin 
Anabi Muhammad, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a, 
oun ni olupa gbogbo ofin ti o siwaju rẹ, bẹẹ ni isẹ rẹ ni 
opin awọn isẹ ti Ọlọhun fi ransẹ, oun si ni ipẹkun awọn 
Ojisẹ. 

Nitori naa ẹnikẹni ti o ba gba anabi kan gbọ 
ọranyan l'o jẹ lori rẹ pe ki o gba gbogbo wọn gbọ, bẹẹ ni 
ẹnikẹni ti o ba pe ọkan ninu wọn nirọ, dajudaju o ti pe 
gbogbo wọn nirọ, tori pe gbogbo awọn anabi ati awọn 
ojisẹ n pepe lọ sidi nini igbagbọ-ododo si Ọlọhun, ati 
awọn malaika Rẹ, ati awọn tira Rẹ, ati awọn ojisẹ Rẹ, ati 
ọjọ ikẹyin, ati nitori pe ọkan naa ni ẹsin wọn, tori naa 
ẹnikẹni ti o ba se iyatọ laarin wọn, tabi ti o gba apa kan 
gbọ, ti o si se aigbagbọ si omiran, dajudaju o ti se 
aigbagbọ si wọn lapapọ; nitori pe onikaluku ninu wọn l'o 
n pepe lọ sidi nini igbagbọ-ododo si gbogbo awọn anabi 
ati awọn ojisẹ. Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

Vhu jidj$ LAGA NP LjiNjoyerijehijÀ af Lt? 
:tellHP LeAN 1 (NRẸEo LjiguTL ji od JJ N?À NṢÁ NIjúdá 
.1285 


187 


c€ Ojisẹ naa gba ohun ti a sọ kalẹ fun un lati ọdọ 
Oluwa rẹ gbọ, ati awọn olugbagbọ-ododo, onikaluku wọn 
gba Ọlọhun gbọ ati awọn malaika Rẹ ati awọn tira Rẹ, ati 
awọn ojisẹ Rẹ, a kò ni i se iyatọ laarin ọkan ninu awọn 
ojisẹ Rẹ )? ISuuratul-Baqarah: 2851. Ọlọhun ti ẹyin Rẹ ga, 
tun sọ pe: 
Yf LjihgA i E5LTLIfÙreÁ NPA YO1 Je3òLUNI Lb) 
II 'RLIIEKPDLTL/fIPA U' aineofIA U' 2ni j J JJ NPPÁ 
LERU 1 6 £fl$diff£e: I jp'ejiDáífÁ qo Ljesjif IPI JAD ddb 
l151 50 :(ẸIỌ 
c Dajudaju awọn ti wọn n se aigbagbọ si Ọlọhun 
ati awọn ojisẹ Rẹ, ti wọn si n fẹ lati se ipinya laarin 
Ọlọhun ati awọn ojisẹ Rẹ, ti wọn si n sọ pe: Awa gba apa 
kan gbọ Ininu awọn ojisẹJ a si se aigbagbọ si omiran; ti 
wọn si n fẹ lati mu oju-ọna kan laarin eleyii. Awọn wọnyi 
ni alaigbagbọ ni ododo, a si ti pese iya ẹlẹtẹ fun awọn 
alaigbagbọ )? ISuuratun-Nisaa i: 150, 151). 
Ẹlẹẹkarun-un: Nini igbagbọ-ododo si ọjọ ikẹyin: 
Idi ni pe iku ni ipari gbogbo ẹda ni ile-aye! Njẹ ki 
ni apadasi eniyan lẹyin iku? Ki si ni atunbọtan awọn 
alabosi ti wọn bọ lọwọ iya ni ile-aye, njẹ wọn o wa bọ 
nibi iya abosi wọn bi? Ati awọn oluse-daadaa ti ipin wọn 
fo wọn ru, ati ẹsan daadaa wọn ni ile-aye, njẹ ẹsan wọn 
yoo wa sọnu bi? 
Dajudaju awọn ọmọ eniyan n tẹlera wọn lọ si ọdọ 
iku, iran kan lẹyin omiran, titi ti o fi di pe Ọlọhun pasẹ pe 


188 


ki ile-aye o tan, ti gbogbo ẹda o si parẹ lori ilẹ, Ọlọhun O 
gbe gbogbo ẹda dide ni ọjọ ẹri, Ọlọhun O ko awọn ẹni- 
akọkọ ati ẹni-ikẹyin jọ ninu rẹ, lẹyin naa ni yoo wa se 
isiro fun awọn ẹru lori awọn isẹ wọn, rere tabi aburu ti 
wọn se nisẹ ni ile-aye; tori naa a o da awọn olugbagbọ- 
ododo lọ si ọgba-idẹra -Al-janna- a o si da awọn 

alaigbagbọ lọ si ina. 

Ọgba-idẹra -Al-janna- si ni: Idẹra ti Ọlọhun pa lese 
kalẹ fun awọn ẹni-Rẹ, olugbagbọ-ododo, onirunruu idẹra 
l'o wa ninu rẹ, eyi ti ẹnikan kò le e royin rẹ, awọn ipo 
ọgọrun ni n bẹ ninu rẹ, gbogbo ipo kọọkan si ni ẹni ti n 
gbe ibẹ, ni odiwọn igbagbọ wọn si Ọlọhun, ati titẹle ti 
wọn tẹle asẹ Rẹ, ati pe ẹni ti o kere ju ni ipo ninu awọn 
ọmọ Al-janna ni ẹni ti a o fun ni idẹra ti o dabi iru ọla ọba 
kan ninu awọn ọba ile-aye ati ilọpo mẹwa rẹ. 

Ina si ni iya ti Ọlọhun pese kalẹ fun ẹni ti o ba se 
aigbagbọ si I, orisirisi iya ti sisọ nipa rẹ ba ni lẹru l'o wa 
ninu rẹ, iba si se pe Ọlọhun yọnda fun ẹnikan lati ku ni 
ọrun ni, dajudaju gbogbo awọn ọmọ ina ni o ba ku ni kete 
ti wọn ba ti ri 1. 

Ọlọhun si ti mọ daju -pẹlu imọ Rẹ ti o siwaju- 
ohun ti ẹnikọọkan yoo wi, ati ohun ti yoo se, ninu rere 
tabi aburu, yala ni ikọkọ ni o tabi ni gbangbá, lẹyin naa o 
fi malaika meji sọ ẹnikọọkan, ọkan ninu wọn o maa kọ 
awọn rere, nigba ti ekeji o maa kọ awọn aburu, nnkan kan 
kò si ni i bọ mọ wọn lọwọ, Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


189 


.II8 :5 LEA 1 ( RiE yie NB Ùoy?pLjibdoiá 

q Kò ni i sọ ọrọ kan afi ki olusọ kan o ti jokoo ni 
ọdọ rẹ )? ISuuratu Qaaf: 17-18J. A o si kọ awọn isẹ wọnyi 
silẹ sinu tira kan ti a o fun eniyan ni ọjọ igbende, Ọlọhun 
t'O ga sọ pe: 
GIÔLJUIACANbdr jlgdijEndFa eRSYGH:/ yr AA) 
(id Am/A GI dI ọLePDÙÀ Lei$T efẹṢÙ Y'dif fii G EI 
IlùùùùùRÒ tÙÌgÙÙÙÙIÌDÉÙÀ jfùùùùùu (8 fÁNùÙÙÙEIÉ 

.l49 :2 njif LEA 14ArOD 

c€ Ati pe a o gbe tira naa kalẹ, iwọ o si ri awọn 
ẹlẹsẹ ti ohun ti o wa ninu rẹ yoo maa ba wọn lẹru, wọn o 
si maa sọ pe: Egbe wa o, iru iwe wo niyi, ti kò fi ohun 
kekere kan tabi ninla kan silẹ afi ki o siro gbogbo rẹ pọ? 
Wọn o si ri ohun ti wọn se nibẹ perepere, Oluwa rẹ ki I si 
I se abosi fun ẹnikan ) ISuuratul-Kahf: 491. Yoo si ka 
iwe rẹ, kò ni i tako nnkan kan ninu rẹ, ati pe ẹnikẹni ti o 
ba tako nnkan kan ninu awọn isẹ rẹ, Ọlọhun O fun igbọrọ 
rẹ, ati iriran rẹ, ati ọwọ rẹ mejeeji, ati ẹsẹ rẹ mejeeji, ati 
awọ rẹ, ni ọrọ sọ pẹlu gbogbo isẹ rẹ; Ọlọhun t'O ga sọ 
p 


Ra; 


e: 
yù$ SO Hf ?f dpmigAedijaájíT DIDA" 
P'fù6Lp je KIRẸ d£.LfmeK NkA Lodi ADGIB/ANR CÔT 
JPDOẸ IBEÙ Yf LTIRU) LA DD AGE HA Ed Da 
.22-21 :KIHESUOÀA 16 LAobkddr 
c Wọn yoo sọ fun awọn awọ wọn pe: Ki l'o se ti ẹ 
fi jẹri le wa lori? Wọn yoo sọ pe: Ọlọhun ti O fun gbogbo 


190 


nnkan ni ọrọ sọ l'O fun wa lọrọ sọ, ati pe Oun l'O da yin 
ni akọkọ, bẹẹ ni ọdọ Rẹ ni a o da yin pada si. Ẹ kò si fi 
ara yin pamọ, ki awọn igbọrọ yin ati awọn iriran yin ati 
awọn awọ yin o ma baa jẹri le yin lori, sugbọn ẹ lero pe 
Ọlọhun kò mọ pupọ ninu isẹ ti ẹ n se ) ISuuratu Fusilat: 
21-221. 
Ati pe gbogbo awọn anabi, ati awọn ojisẹ, ni wọn 
mu nini igbagbọ si ọjọ ikẹyin -ti i se ọjọ igbende, ọjọ 
ajinde, ati ọjọ fifọnka- wa; Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
dúd£ dnjaAfi$tt)Jitbsl 2T6 U' e(f 3eklIDJNRELIÉ) 
efùp(ÒÚT yi I B/ANIjÍ fdF OlJIdARIITI Hf LIỌK'HOÀ K'aRNJ 
.59 :KITISUOÀ 1 
ccO si n bẹ ninu awọn ami Rẹ pe dajudaju iwọ yoo 
ri ilẹ ti o gbẹ haran-un, nigba ti A ba si sọ omi kalẹ le e 
lori a mira, yoo si ru. Dajudaju Ẹni ti O ji i ni Ẹni ti O 
daju pe yoo ji awọn oku dide. Dajudaju Oun ni Alagbara 
lori gbogbo nnkan 0) ISuuratu Fusilat: 39JI. Ọlọhun t'O 
mọ, t'O si ga, sọ pe: 
OÙ2ÒLÌBÀ U' oÙJA KIKÁÙ!f 5 IPÁ Hf Yf LIJIPÔDEECO)) 
.83 :2 (QOÙ/ IPA 1dÍ ROFÔS6LJI B2PH Ji IPFD 
€c Njẹ wọn kò wa mọ ni pe dajudaju Ọlọhun, Ẹni ti 
O da awọn sanma ati ilẹ, ti kò si ko aarẹ nipa dida wọn, 
ni Alagbara lori pe ki O ji awọn oku bi? ) ISuuratul- 
Ahgaaf: 33J, oun ni ohun ti Hikimah -ọgbọn- Ọlọhun se 
ni ọranyan; tori pe dajudaju Ọlọhun kò da awọn ẹda Rẹ 
lasan, kò si fi wọn silẹ lasan, tori pe ẹni ti o lẹ ju ni 


191 


laakaye ninu awọn eniyan kò see se ki o se isẹ kan -ti o 
pataki- lai jẹ pe idi kan ti o ni mimọ nipa rẹ wa fun un, ati 
lai kò si ero kan lati ọdọ rẹ, njẹ ti eleyii kò ba jẹ ohun ti o 
tọ si eniyan, bawo ni eniyan ti wa n daba si Oluwa pe O 
da awọn ẹda Rẹ nitori asan, ati pe yoo fi wọn silẹ lasan, 
Ọlọhun ga ju ohun ti wọn n sọ lọ, ni giga ti o tobi; 
Ọlọhun -giga ni fun Un- tun sọ pe: 


LPAUU 1 6 L$li:nekÙ dÚoGER dis DAijpÁ 





€c Njẹ ẹ wa ro pe asan ni A da yin fun ni, ati pe ẹyin 
kò ni i pada si ọdọ Wa bi? ) ISuuratul-Mu"'uminuun: 
1151. Ọlọhun ti ọrọ Rẹ gbọn-un-gbọn, tun sọ pe: 
LIRÙ!F LjiU IlIRUOBEeb$hid£ U' oLJÁ dá3f dJp48£0 

.27 :t. le l(edif LjiPes Lipyoliop/es 

(CAti pe Awa kò da sanma ati ilẹ ati ohun ti o wa ni 
agbedemeji wọn lasan. Ero awọn ti kò gbagbọ niyun un, 
nitori naa egbe ni fun awọn ti kò gbagbọ ninu ina ? 
ISuuratu Saad: 271. 

Ati pe gbogbo awọn onilaakaye l'o jẹri si gbigba a 
gbọ, bẹẹ ni ohun ni ohun ti laakaye tọka si, ti adamọ ti o 
tọ si gba fun, tori pe dajudaju ti eniyan ba gba ọjọ 
igbende gbọ; yoo mọ ki l'o fa ti eniyan fi n fi ohun ti n fi 
silẹ silẹ, ti i si n fi n se ohun ti n se ni irankan ohun ti n bẹ 
lọdọ Ọlọhun, lẹyin naa yoo mọ bakan naa pe ẹnikẹni ti n 
se abosi fun awọn eniyan dandan ni ki o gba ipin rẹ, ki 
awọn eniyan o si gbẹsan lọdọ rẹ ni ọjọ igbende, ati pe 


192 


dajudaju dandan ni ki eniyan o gba ẹsan rẹ, ti o ba jẹ rere 
yoo ri rere, ti o ba si jẹ aburu yoo ri aburu, nitori ki a le 
baa san gbogbo ẹmi lẹsan pẹlu ohun ti o se, ki sise deedee 
Ọlọhun o si le baa sẹ, Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
jpôJET toRy(tl$dBLjIáÁIpòjetP loRy(d$dBLjEP "7 
.18-7 :tlole!f LA 164 
€ Nitori naa ẹnikẹni ti o ba se isẹ rere bi ọmọ- 
inaagun, yoo ri 1. Ati pe ẹnikẹni ti o ba se isẹ buburu bi 
ọmọ-inaagun, yoo ri i)? ISuuratul 7al2alah: 7-SI. 
Ati pe ẹnikan ninu awọn ẹda kò mọ igba wo ni ọjọ 
igbende yoo de, tori naa ọjọ kan ni eleyii ti o se pe anabi 
kan ti a ran nisẹ kò mọ ọn, tabi malaika kan ti o sunmọ 
Ọlọhun, sugbọn nse ni Ọlọhun da ara Rẹ yanri pẹlu imọ 
ii rẹ; Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
Ù lilo fi jorij/pdigadi jí?) LE IIIA95) 
.1187 :2 fe26J LeA 1 (ANJÚọdíyÀ dijpá 
d Wọn o maa bi ọ leere nipa akoko igbende, nigba 
wo ni idide rẹ? Wi fun wọn pe: Ọdọ Oluwa mi nikan ni 
imọ rẹ wa, ẹnikankan kò le e se afihan asiko naa afi Oun 
) ISuuratul-A'araaf: 1871. Ọlọhun t'O mọ tun sọ pe: 
.84 :LIÉFOÀ 1 (1gp tEfáfi3 Yf Lb) 
di Dajudaju Ọlọhun ni imọ akoko igbende lọdọ o 
(Suuratu Luqmaan: 34I. 
Ẹlẹẹkẹfa: Nini igbagbọ-ododo si ohun ti Ọlọhun 
da lẹjọ ati akọsilẹ -Kadara-: 
Ki o gbagbọ pe dajudaju Ọlọhun mọ ohun ti o ti 


193 


sẹlẹ, ati ohun ti yoo sẹlẹ, O si mọ isesi awọn eniyan ati 
awọn isẹ wọn, ati iye igba ti wọn o lo, ati awọn ọrọ - 
ar4iki- wọn; Ọlọhun sọ pe: 
.l€2 :KAdI3/f LPA 1 OTRKEÔT yihYf Lb) 
€cDajudaju Olumọ ni Ọlọhun nipa gbogbo nnkan o)? 
ISuuratul-Ankabuut: 621. Ọlọhun, ti ẹyin Rẹ gbọn-un- 
gbọn, tun sọ pe: 
eùOIJÁ eo ÔBG ERE ANJUOGUI SU Yietf CEUHI3A) 
ÙÁAYOO ÙÀA U' :Ù/ K'OBAU BIO ÙA GBERI GIPA LJIEJÙ K$ 
.(59 :IRÉÙJ IPA 1(Ljd Q ÒSÙg7 KÒ 
d€ Ọdọ Rẹ ni awọn kọkọrọ ohun ti o pamọ wa, 
ẹnikan kò le e mọ ọn yatọ si I, O si tun mọ ohun ti n bẹ 
ninu ilẹ ati okun, ati pe kò si ewe kan ti yoo jabọ afi ki O 
mọ nipa rẹ, bẹẹ ni kò si horo ọka kan ninu okunkun ilẹ, 
kò tilẹ si ohun tutu kan tabi ohun gbigbẹ kan afi ki o ti wa 
ninu tira ti o han )? ISuuratul-An'aam: 59J. O si kọ 
gbogbo nnkan sinu tira kan ni ọdọ Rẹ, Ọlọhun t'O ga sọ 


pe: 

.(12. :7. LORA 1 6 LIREPREROBIKEO  ODÚÔT WÀ) 

(CAti pe Awa ti se isiro gbogbo nnkan sinu tira kan 
ti o han ? ISuuratu-Yaasin: 121. Ọlọhun t'O mọ sọ pe: 
Y(i8: ÒBII!RLbU' eÚJA dááf OB(47IEYYT LTTIBKFIWO; 

.70 :NoIf LOA 1(28 òYfÌ BI!IRLbD 

€c Njẹ iwọ kò wa mọ pe dajudaju Ọlọhun mọ ohun 

ti o wa ninu sanma ati ilẹ bi?, dajudaju eyi n bẹ ninu tira 
kan, dajudaju eyi jẹ irọrun fun Ọlọhun ?? ISuuratul-Hajj: 


194 


701. Nitori naa ti Ọlọhun ba fẹ nnkan kan yoo sọ fun un 
pe: Ki o jẹ bẹẹ, yoo si jẹ bẹẹ, Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
:y ÙÔUÀ 1( LASL7 NJYAOLTEH fictjtolpdaádf) 

.I82 

c Ohun ti o jẹ isesi Rẹ nigba ti O ba gbero nnkan 

kan ni ki O sọ fun un pe: Jẹ bẹẹ, ni yoo ba si jẹ bẹẹ ? 

ISuuratu-Yaasin: 82J; ati pe dajudaju bi o ti se jẹ pe 

Ọlọhun t'O mọ ti pebubu gbogbo nnkan, Oun Naa ni 

Ẹlẹda gbogbo nnkan, Ọlọhun ti ẹyin Rẹ gbọn-un-gbọn sọ 


pe: 
.49 :edf leA 1 ( efinUIPEOT yi dú) 
c Dajudaju Awa da gbogbo nnkan pẹlu akọsilẹ o? 
ISuuratul-Qamar: 491. Ọlọhun ti O ga ni Olusọrọ, sọ pe: 
.l€2. :ocaf LOR 1 € CÔT yi 50 Yf 
c€ Ọlọhun ni Ẹlẹda gbogbo nnkan  ISuuratu2- 
/7umar: 621. Nitori naa O da awọn ẹda Rẹ nitori titẹle 
ilana Rẹ, O si se alaye rẹ fun wọn, O si pa wọn lasẹ pẹlu 
rẹ, O si kọ sisẹ Ẹ, O si se alaye rẹ fun wọn, ati pe O fun 
wọn ni agbara ati erongba eyi ti yoo mu wọn le se awọn 
jẹ sisẹ Ẹ, ki wọn o ma baa di ẹni ti o lẹtọ si iya Rẹ. 
Nigba ti eniyan ba ti ni igbagbọ-ododo si idajọ 
Ọlọhun ati akọsilẹ Rẹ, ohun ti n bọ yii yoo sẹ fun un: 
1- Gbigbẹkẹle Ọlọhun nigba ti o ba ti se awọn 
okunfa; tori pe o mọ daju pe okunfa ati ohun ti i maa n ti 
ara rẹ jade, gbogbo mejeeji a maa waye pẹlu idajọ 


195 


Ọlọhun ati akọsilẹ Rẹ. 

2- Isinmi ẹmi ati ibalẹ ọkan; tori pe nigba ti o ba ti 
mọ daju pe pẹlu idajọ Ọlọhun ati akọsilẹ Rẹ ni eleyii wa, 
ati pe ohun ti yoo sẹlẹ ni ipọnju ti a ti kọ akọsilẹ rẹ, kò si 
ibuyẹsi kan fun un, ẹmi rẹ yoo sinmi, yoo si yọnu si idajọ 
Ọlọhun, tori naa kò si ẹnikan ti isẹmi rẹ dun, ti ẹmi rẹ si 
ni isinmi, ti ifayabalẹ rẹ si lagbara ju ẹni ti o gba akọsilẹ 
gbọ ni ododo lọ. 

3- Lile ijọra-ẹni-loju jinna nigba ti a ba ri ohun ti a 
n fẹ, tori pe idẹra kan lati ọdọ Ọlọhun ni riri eleyii jẹ, 
latari ohun ti O kọ akọsilẹ rẹ ninu awọn okunfa rere ati 
oriire; nitori naa yoo dupẹ fun Ọlọhun lori eleyii. 

4- Lile ijaya, ati ibarajẹ jinna nigba ti ohun ti a n fẹ 
ba bọ mọ'ni lọwọ, tabi ti nnkan ipọnju ba sẹlẹ, tori pe 
pẹlu idajọ Ọlọhun, eyi ti kò si ẹni ti o le e da ọrọ Rẹ pada 
l'o fi sẹlẹ, ti kò si si ẹnikan ti o le se atunyẹwo fun idajọ 
Rẹ, ati pe ohun ti yoo sẹlẹ ni i, kò si ibuyẹsi kan fun un, 
nitori naa yoo se suuru, yoo si maa reti ẹsan rẹ ni ọdọ 
Ọlọhun t'O ga: W Ni 
YÚÁ ÒSÙODÉNÍÌJÚSÙÀ U' ef ÒBIRA diji/q Tidá? 

UÙA fi 547 IA adi! .04 ÒôYíÌ ÁlIRLbú£pit) T/IpLjI? 
Ú2 :fdolf teÁ 1( efP5ydPd$f$ YoôÙU YJA ni€tffidek 
.123 
€c Adanwo kan kò ni i sẹlẹ ni ori ilẹ tabi ninu ara 
yin, afi ki o maa bẹ ninu tira kan siwaju ki A too da a, 
dajudaju eyi jẹ irọrun fun Ọlọhun. Nitori ki ẹ le baa ma 


196 


banujẹ lori ohun ti o ti bọ fun yin, ati ki ẹ ma si se maa yọ 
ayọju nitori ohun ti O fun yin, ati pe Ọlọhun kò nifẹ si 
gbogbo onigberaga, oniyanran ) ISuuratul-Hadiid: 22, 
231. 
5- Gbigbẹkẹle Ọlọhun t'O mọ ni agbẹkẹle ti o pe, 
tori pe Musulumi mọ daju pe ọwọ Ọlọhun t'O mọ -nikan- 
ni anfaani ati inira wa, nitori naa kò ni i bẹru alagbara kan 
nitori agbara rẹ, ati pe kò ni i lọra lati se isẹ rere nitori 
ibẹru ẹnikan ninu awọn ọmọ eniyan, Anabi "ki ikẹ ati ọla 
ii Ọlọhun o maa ba a" sọ pe: 
ÙollÁlajútìì IJÁta4ijLTÍ 22/sctff À dá LJIBẸA!! 
ÙollÁeu Ùùòdùà IjÁcu 6LJTI 2/edaf AA (Ì! Yí Nb fpCÔTHo 
.IÍ RERJÁ (kúrij/e) ." lld22/f N6 fp(OTHo 
c Mọ daju pe ti gbogbo awọn ijọ patapata ba 
pejọpọ lati fi nnkan kan se ọ ni anfaani, wọn kò ni i le se 
ọ ni anfaani pẹlu nnkan kan yatọ si eyi ti Ọlọhun ti kọ 
akọsilẹ rẹ lẹ fun ọ, ati pe ti wọn ba pejọpọ lati fi nnkan 
kan ni ọ lara, wọn ki yoo le ni ọ lara pẹlu nnkan mìíran 
yatọ si eyi ti Ọlọhun ti kọ akọsilẹ rẹ le ọ lori 2) lAhmad 
ati Tirmid24i ni wọn gbe e jadel. 


ee 


197 


IPELE KẸTA: DAADAA SISE 

Origun kan ni oun ni: Ki o maa sin Ọlọhun bi ẹni 
pe o n ri I, ti iwọ kò ba si ri I, dajudaju Oun N ri ọ. Nitori 
naa eniyan o maa sin Oluwa rẹ lori iroyin yii, oun ni 
gbigbe sisunmọ Rẹ wa si ọkan, ati pe O wa ni iwaju rẹ, 
eleyii o si bi ibẹru, ati ipaya, ati fifi ọla fun Un, ati gbigbe 
E tobi, yoo si bi afọmọ ninu sise ijọsin naa, ati 
gbigbiyanju nipa atitun un se, ati pipe e. 

Nitori naa ẹru yoo maa se akiyesi Oluwa rẹ ninu 
sise ẹsin naa, yoo si mu sisunmọ Rẹ wa sinu ọkan rẹ, bi 
ẹni pe o n ri I, ti eleyii ba si soro fun un, ki o wa iranlọwọ 
lati mu un sẹ pẹlu igbagbọ-ododo rẹ pe Ọlọhun N ri oun, 
O si N wo ikọkọ ati gbangbá oun, inu ati ode oun, ati pe 
nnkan kan kò pamọ si I ninu ọrọ oun. 

Tori naa ẹru ti o ba de ipo yii, yoo maa jọsin fun 
Oluwa rẹ l'ẹni ti n se afọmọ, kò ni i yiju si ẹnikan yatọ si 
I, tori naa kò ni i reti ẹyin awọn eniyan, bẹẹ ni kò ni i 
bẹru eebu wọn, nitori pe o to o pe ki Oluwa rẹ O yọnu si 
1, ki Oluwa rẹ O si dupẹ fun un. 

Eniyan kan ni ti gbangbá rẹ dọgba pẹlu ikọkọ rẹ, 
olusin Oluwa rẹ si ni i ni kọlọfin ati ni ojutaye, alamọdaju 
-ni amọdaju ti o pe- ni i pe Ọlọhun N wo ohun ti ọkan 
oun n bo, ati ohun ti n se iroyiroyi ni ẹmi rẹ, igbagbọ- 
ododo gba ọkan rẹ, o si bẹrẹ si ni i gburo akiyesi Oluwa 
rẹ lori rẹ, tori naa awọn orike rẹ gbafa fun Olupilẹsẹda 
wọn, ki i si i fi wọn se -nnkan kan- ninu isẹ afi ohun ti 


198 


Ọlọhun nifẹ si, ti O si yọnu si, olugbafa fun Oluwa rẹ. 

Ati pe nigba ti ọkan rẹ ti rọ mọ Oluwa rẹ, kò ni i 
wa iranlọwọ ẹda kan, nitori rirọrọ rẹ pẹlu Ọlọhun, kò si ni 
i ke lọ ba eniyan, tori pe o ti gbe bukaata rẹ fun Ọlọhun, 
Ọba t'O mọ, Ọlọhun si to ni Oluranlọwọ, ati pe ki i wo 
pe oun nikan l'oun wa ni aaye kan, ki i si bẹru ẹnikan; 
nitori pe o mọ daju pe Ọlọhun wa pẹlu oun ninu gbogbo 
isesi oun, ati pe Oun to o, O si dara ju ni Alaranse, bẹẹ ni 
ki i fi asẹ kan ti Ọlọhun fi pa a lasẹ silẹ, ki i si i sẹ 
Ọlọhun ni ẹsẹ kan, tori pe o n tiju Ọlọhun, o si n korira ki 
O fẹ oun ku nibi ti O pa a lasẹ, tabi ki O ri oun nibi ti O 
kọ fun un, ki i ditẹ, tabi ki o se abosi fun ẹda kan, tabi ki 
o gba ẹtọ rẹ, tori pe o mọ daju pe Ọlọhun N wo oun, ati 
pe Ọba t'O mọ Naa yoo se isiro fun oun lori awọn isẹ 
oun. 

Ki i si i se ibajẹ lori ilẹ, tori pe o mọ daju pe 
gbogbo ohun ti o wa ninu rẹ ni oore nnkan-ini Ọlọhun 
t'O ga ni wọn, O tẹ ori wọn ba fun awọn ẹda Rẹ, tori naa 
oun yoo maa mu ninu wọn ni odiwọn bukaata rẹ, yoo si 
maa dupẹ fun Oluwa rẹ nipa sise wọn ni irọrun fun un. 


ee 


Dajudaju ohun ti mo sọ fun ọ, ti mo si se afihan rẹ 
niwaju rẹ ninu iwe kekere yii, kò jẹ nnkan kan yatọ si 
awọn ohun ti o pataki, ati awọn origun nla ninu Islam, ati 


199 


pe awọn origun wọnyi ni awọn ti o se pe ti eniyan ba gba 
wọn gbọ, ti o si fi wọn sisẹ, yoo di Musulumi, sugbọn 
yatọ si eyi, dajudaju Islam -gẹgẹ bi mo ti wi fun ọ- ẹsin 
ati iselu ni i, ijọsin ati eto igbesi-aye ni i, dajudaju eto kan 
ti o jẹ ti Ọlọhun ti o kari ti o pe, ti o se akojọpọ gbogbo 
ohun ti onikaluku ati awujọ n bukaata ni ori ala ti o dọgba 
ninu gbogbo ojupọna isẹmi ti o jẹ ti adisọkan, ati ti iselu, 
ati ti eto ọrọ-aje, ati ti ajọgbepọ lawujọ, ati ti aabo ni i.. 
ati pe eniyan yoo ri awọn ofin, ati awọn ipilẹ, ati awọn 
idajọ kan ninu rẹ ti n to eto ifayabalẹ ati ogun, ati awọn 
ẹtọ ti o jẹ ọranyan, ti n si n sọ apọnle eniyan, ẹyẹ, ẹranko, 
ati ayika, ti yoo si maa se alaye paapaa eniyan, isẹmi, iku, 
ati igbende lẹyin iku fun un, ati pe yoo ri ninu rẹ -bakan 
naa- ilana ti o dara ju lati ba awọn eniyan lo ni ayika rẹ, 
gẹgẹ bi ọrọ Ọlọhun t'O ga: 
.183 :teIHPIOA 1 € djo 7. ỌJÁÁÀ)! 
(CcẸ si maa sọ ọrọ t'o dara fun awọn eniyan ?? 
ISuuratul-Baqarah: 831. Ati ọrọ Ọlọhun t'O ga: 
.1134 :LjedE yctoA 1 € 7. dÍÚ LE LJKÁJRÁ)! 
c€ Ati awọn oluse-amojukuro fun awọn eniyan )? 
(Suuratu Aala Imraan: 134J. Ati ọrọ Ọlọhun t'O ga: 
YEeÙIDAÙNJÀÁfÙ 27 JAPEKULI IÁJỌLÚTÍ DEÔgIHÔUA ) 
.I8 :(gBRFLeA 1( 4ARDá 
(CẸ ma si se jẹ ki ibinu awọn ijọ kan o mu yin ma 
se deedee, ẹ se deedee, oun l'o sunmọ ibẹru Ọlọhun ju o 
ISuuratul-Maa'idah: SI. 


200 


Ati pe o dara lẹyin ti a ti se afihan awọn ipele ẹsin 
yii, ati awọn origun gbogbo ipele kọọkan ninu awọn ipele 
rẹ, pe ki a se alaye soki nipa awọn ẹwà rẹ. 


ee 


201 


NINU AWỌN ẸWÀ ISLAM 

Gege o kagara nibi atirọkirika awọn ẹwà Islam, 

bẹẹ ni ọrọ o kọlẹ nibi pipe sisọ nipa awọn ajulọ ẹsin yii; 
eyi kò si jẹ bẹẹ afi nitori pe dajudaju ẹsin yii ni ẹsin 
Ọlọhun -mimọ ati giga ni fun Un- tori naa gẹgẹ bi iriran 
kò ti se le rọkirika Ọlọhun ni òye, ti awọn ọmọ eniyan kò 
si le e rọkirika Rẹ ni mimọ, bẹẹ naa ni ofin Rẹ -mimọ ni 
fun Un- ikọwe kò le e rokirika rẹ ni iroyin. Ati pe Ibn Al- 
Qayyim -ki Ọlọhun O kẹ ẹ- sọ pe: c Ti o ba si se akiyesi 
ọgbọn iyalẹnu ninu ẹsin ti o duro sinisin yii, ati ilana ti o 
tọ yii, ati ofin ẹsin Anabi Muhammad, eyi ti ọrọ kò le e 
ka pipe rẹ, ti iroyin kò si le e ba ẹwa rẹ, ti laakaye awọn 
onilaakaye -koda bi wọn pejọ, ti wọn si wa lori iru 
laakaye ẹni ti o pe -ni laakayi- julọ ninu wọn- wọn kò le 
da imọran ohun ti o ju u lọ, ati pe o to awọn laakaye ti 
wọn pe, ti wọn ni ajulọ, pe wọn mọ ẹwa rẹ, wọn si jẹri 
nipa ajulọ rẹ, ofin kan kò si wa si aye yii ti o pe ju, ti o si 
gbọn-un-gbọn ju, ti o si tobi ju u lọ; bẹẹ ni ti Ojisẹ 
Ọlọhun kò ba tilẹ mu awijare kan wa lori rẹ oun gan-an 
ko ba to ni awijare, ati ami, ati ẹlẹri, lori pe lati ọdọ 
Ọlọhun l'o ti wa; gbogbo wọn n jẹri si pipe imọ, ati pipe 
ọgbọn, ati fifẹ ikẹ, ati rere, ati daadaa sise, ati rirọkirika 
ohun ti o pamọ ati ohun ti o han, ati imọ nipa awọn 
ipilẹsẹ ati awọn atunbọtan, ati pe wọn n bẹ ninu eyi ti o 
tobi ju ninu awọn idẹra Ọlọhun, eyi ti O se ni idẹra fun 
awọn ẹru Rẹ, tori naa kò se idẹra kan fun wọn ti o gbọn- 


202 


un-gbọn ju pe O fi wọn mọna lọ si idi wọn lọ, O si se 
wọn ni ẹni wọn, ati ninu awọn ti O yọnu wọn si fun, ati 
pe eleyii l'o fa ti O fi se iregun le awọn ẹru Rẹ lori nipa 
pe O fi wọn mọna lọ si idi wọn; Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
AIIRÉPẸNÁÚIJÌPÁ o Dibsi 2hioLjifHFI 2 LJIH! 
ÒÙ3 yùlpLjiJA( LIA IdẸOIJÁ Y'GIf DIDARA Dikelá NF Dia 
.1164 :Ljed£ yctoA 1 € Ljkú$ùu' 
c€ Lotitọ Ọlọhun ti se idẹra fun awọn olugbagbọ- 
ododo nigba ti O gbe ojisẹ kan dide ninu wọn lati inu ara 
wọn, ti o n ke awọn aayah Rẹ fun wọn, ti o si n fọ wọn 
mọ, ti o si n kọ wọn ni Tira naa, ati ọgbọn, bi o tilẹ jẹ pe 
dajudaju ninu anu ti o han ni wọn wa tẹlẹ )' ISuuratu Aala 
Imraan: 1641. O tun sọ l'Ẹni ti N se afihan fun awọn ẹru 
Rẹ, ti I si N ran wọn leti titobi idẹra Rẹ lori wọn, ti I si N 
tọrọ ọpẹ rẹ lọdọ wọn, nipa sise ti O se wọn ni ọkan ninu 
ẹni idẹra naa: 
.5.:ÙGELPA TUBEPBEKUELDWY ) 
c€ Loni yi Mo se ẹsin yin ni pipe fun yin ? 
ISuuratul-Maa'idah: 31. 
Ninu idupẹ fun Ọlọhun ti o jẹ ọranyan lori wa nipa 
ẹsin yii ni ki a sọ apa kan ninu awọn ẹwa rẹ, nitori naa ki 
a sỌ pe: 
1- Ẹsin Ọlọhun ni i: 
Wi pe ẹsin ti Ọlọhun yọnu si funra rẹ, ti O si fi ran 
awọn ojisẹ Rẹ, ti O si yọnda fun awọn ẹda Rẹ pe ki wọn 
o maa gba ara rẹ jọsin fun Oun ni i, nitori naa gẹgẹ bi 


203 


Ẹlẹda kò ti se jọ ẹda ni ẹsin Rẹ -ti i se Islam- kò ti se jọ 
awọn ofin awọn ẹda, ati awọn ẹsin wọn, ati pe gẹgẹ bi 
Ọba t'O mọ Naa ti se jẹ Ẹni ti a n royin pẹlu gbogbo pipe, 
bẹẹ naa ni gbogbo pipe ti se jẹ ti ẹsin Rẹ, nipa pipe awọn 
ofin ti yoo tun igbesi-aye awọn eniyan se, ati ibupadasi 
wọn, ati rirọkirika awọn iwọ Ẹlẹda -mimọ ni fun Un- ati 
awọn ọranyan awọn ẹda lori Rẹ, ati ẹtọ apa kan wọn lori 
omiran, ati awọn ọranyan apa kan wọn lori omiran. 
2- Wi Pe o kari: 
Ninu ohun ti o han ju ninu awọn ẹwa ẹsin yii ni 
kikari ti o kari gbogbo nnkan, Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
.58 :Ititf LOR 1 ( CÔT LjIYVHTIF OBdú6jo5(43) 
c€ Awa kò sẹ nnkan kan ku ninu Tira Ilai sọjo 
ISuuratul-An'aam: 38J. Nitori naa ẹsin yii kari gbogbo 
ohun ti o jẹmọ Ẹlẹda, ninu awọn orukọ Ọlọhun, ati awọn 
iroyin Rẹ, ati awọn iwọ Rẹ, ati gbogbo ohun ti o jẹmọ 
awọn ẹda ninu awọn ofin, ati awọn ipanilasẹ, ati awọn 
iwa, ati ibasepọ, ati pe ẹsin yii rọkirika iroyin awọn ẹni- 
akọkọ ati awọn ẹni-igbẹyin, ati awọn malaika, ati awọn 
anabi, ati awọn ojisẹ, o si tun sọ nipa sanma ati ilẹ, ati 
awọn awowo, ati awọn irawọ, ati awọn okun, ati awọn 
igi, ati aye, o si sọ idi dida ẹda, ati ohun ti a gba lero pẹlu 
rẹ ati opin rẹ, o si Sọrọ ọgba-idẹra -Al-janna- ati 
ibupadasi awọn olugbagbọ-ododo, o si tun sọrọ ina, ati 
ipari awọn alaigbagbọ. 


204 


3- Wi pe a maa so Ẹlẹda pọ pẹlu awọn ẹda: 

Gbogbo ẹsin irọ, ati gbogbo ilana, l'o jẹ adayanri 
pẹlu pe o maa n mu eniyan pade pẹlu eniyan ẹgbẹ rẹ, ti 
yoo ku, ti ọlẹ, ati agara, ati aarẹ si i maa n se, koda o see 
se pe ki o so o pọ pẹlu eniyan kan ti o ti ku lati ọgọrun 
ainiye ọdun, ti o si ti di egungun ati erupẹ ... sugbọn ẹsin 
Islam yii jẹ adayanri pẹlu pe oun a maa so eniyan pọ pẹlu 
Ẹlẹda rẹ taarata, lai kò si alufa-ijọ kan -pastor- tabi ẹni- 
mimọ kan, tabi imulẹ kan Ilaarin wọnJj, oun kò jẹ nnkan 
kan yatọ si pipade taarata laarin Ẹlẹda ati ẹda, ipade kan 
ti yoo so ọpọlọ pọ pẹlu Oluwa rẹ ni i, ti yoo si maa wa 
imọlẹ, ti yoo si maa wa imọna, ti yoo si maa ga, ti yoo si 
maa roke, ti yoo si maa wa pipe, ti yoo si maa jinna si 
awọn rẹdẹrẹdẹ ati awọn ohun yẹpẹrẹ, tori pe gbogbo 
ọkan ti kò ba ti i sopọ pẹlu Ẹlẹda rẹ, ọkan ti o sina ju 
awọn ẹranko lọ ni 1. 

Ati pe oun ni pipade kan laarin Ẹlẹda ati ẹda, ti yoo 
maa ti ara rẹ mọ erongba Ọlọhun nipa rẹ, n ni yoo ba maa 
jọsin fun Un pẹlu amọdaju, yoo si maa mọ awọn aaye 
iyọnu Rẹ, tori naa yoo maa wa a, ati awọn aaye ibunu Rẹ, 
tori naa yoo maa jinna si 1. 

Oun si ni pipade kan laarin Ẹlẹda Giga ati ẹda ọlẹ 
alaini, tori naa yoo maa wa aranse ati iranlọwọ ati kongẹ 
lọdọ Rẹ, yoo si maa tọrọ lọdọ Rẹ pe ki O sọ oun nibi ete 
awọn adete, ati ibajẹ awọn esu. 


205 


4- Sise akiyesi awọn anfaani ile-aye ati ti ọrun: 

A mọ ofin Islam lori sise akiyesi awọn anfaani aye 
ati ti ọrun, ati pipe awọn iwa alapọnle. 

Sugbọn alaye awọn anfaani ọrun: Dajudaju ofin yii 
ti se alaye awọn ojupọna wọn, ati pe kò gbagbe nnkan 
kan ninu wọn, kaka bẹẹ nse l'o se alaye wọn, ti o si se 
afihan wọn, ki a ma baa se aimọ nipa nnkan kan ninu 
wọn, tori naa o se adehun pẹlu idẹra wọn, o si se ileri-iya 
pẹlu iya wọn. 

Sugbọn alaye awọn anfaani ti ile-aye: Dajudaju 
Ọlọhun ti se ohun ti yoo maa sọ ẹsin eniyan, ẹmi rẹ, 
nnkan-ini rẹ, ẹbi rẹ, iyi rẹ, ati laakaye rẹ ni ofin fun un. 

Sugbọn alaye awọn iwa alapọnle: Dajudaju o pa a 
lasẹ pẹlu rẹ ni gbangbá ati ni ikọkọ, ati pe o kọ awọn 
iwakiwa, ati awọn iwa palapala, nitori naa ninu awọn iwa 
alapọnle ti o han ni: imọtoto, ati imọra, ati ifọramọ kuro 
ninu awọn ẹgbin ati idọti, o si se'ni ni ojukokoro lati lo 
lọfinda, ati titun awọ se, o si se awọn idọti gẹgẹ bi agbere 
"ina", ọti mimu, okunbete jijẹ, ati ẹjẹ, ati ẹran ẹlẹdẹ ni 
eewọ; o si pasẹ pẹlu awọn ohun ti o dara, o si kọ itayọ- 
ala, ati inakuna. 

Imọtoto ti inu n pada sidi pipa awọn iwa buburu ti, 
ati sise ọsọ pẹlu liwal ti ẹyin Ininuj wọn, ati awọn ti o 
dara ninu wọn, tori naa apejuwe awọn iwa buburu ni: Irọ, 
iwa ẹsẹ, ibinu, ilara, ahun, yiyẹpẹrẹ ara ẹni, ati ninifẹ si 
iyi, ati ifẹ ile-aye, ati igberaga, ijọra-ẹni-loju, ati karimi; 


206 


ati pe ninu awọn iwa ẹyin ni: Iwa rere, ibasepọ daadaa 
pẹlu awọn eniyan, ati sise daadaa si wọn, ati sise dọgba, 
ati itẹriba, otitọ, ati ẹmi ọrẹ, ati lilawọ, ati gbigbẹleke 
Ọlọhun, ati sise afọmọ, ati ibẹru Ọlọhun, ati suuru, ati 
idupẹ. 

S- Irọrun: 

Ọkan ninu awọn iroyin ti ẹsin yii fi yatọ ni pe 
irọrun wa ninu gbogbo ọna ijọsin kan ninu awọn ọna 
ijọsin rẹ, ati pe irọrun ni gbogbo ijọsin kan ninu awọn 
ijọsin rẹ, Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

.178 :NoIf LA 1 (UPo LJITJBI ÒBBA/n (d£)! 

c Ati pe kò di isoro kan le yin lori ninu ẹsin o? 
ISuuratu -l-Hajj: 78$J; ati pe akọkọ irọrun yii ni pe: 
Ẹnikẹni ti o ba fẹ wọ inu ẹsin yii kò ni bukaata lati fi ọmọ 
eniyan kan se atẹgun rara, tabi ki o jẹwọ ohun ti o ti se 
saaju, sugbọn gbogbo ohun ti yoo se ko ju pe ki o se 
imọra, ki o si se imọtoto lọ, ki o si jẹri pe: LAA 
ILAAHA ILLA -L.-LAAH WA ANNA 
MUHAMMADAN RASUULU -L-LAAH "kò si ọba 
kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun, ati pe 
Muhammad ojisẹ Ọlọhun ni i, ati ki o ni adisọkan itumọ 
mejeeji, ki o si maa sisẹ pẹlu ohun ti mejeeji tọka si. 

Lẹyin naa dajudaju gbogbo ijọsin ni irọrun ati 
idẹkun maa n wọnu rẹ, nigba ti eniyan ba rajo, tabi o 
saarẹ, a o maa kọ akọọlẹ iru isẹ ti i maa n se nigba ti o ni 
alaafia, ti o Wa nile fun un, koda dajudaju. isẹmi 


207 


Musulumi ni yoo di ohun irọrun, ati ifayabalẹ, yatọ si 
isẹmi alaigbagbọ, ti o se pe ele, ati isoro ni i, bẹẹ naa ni 
iku olugbagbọ-ododo yoo jẹ irọrun, tori naa ẹmi rẹ yoo 
jade bi ẹkankan omi ti i se maa n jade ni ẹnu igba, 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
tùtúif APE BaaẸR. LPA)LURO HiÚdE DBAIKL IRP 
.82 :yolif LOR 1 (1 A: Iftj cio 
c€ Awọn ti awọn Malaika yoo pa ni ẹni-daadaa, 
wọn yoo maa sọ pe: Alaafia ki o maa ba yin, ẹ wọ ọgba- 
idẹra naa nitori ohun ti ẹ ti se "nisẹ" ) ISuuratun-Nahl: 
321. Sugbọn alaigbagbọ, awọn malaika alagbara ti wọn le 
yoo wa ba a, nigba iku rẹ, wọn o si maa na an ni pasan, 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
JADÙÙUGÒÙ4JÚdJÀ KÁdẸ Kfoc ÒBLẸdiùf RọàáeKÀÀ) 
Y/ I BA JA IkiRi dia Jrij yiFe LfenkUEY ORE diiJ?nePCDbijtD 
.193. :IUf LOR 1 (LAEHR KNRTLẸ IRA 5 olf o$ 
c Iba se pe iwọ ri awọn alabosi ninu ipọka-iku ni, ti 
awọn Malaika si tẹ ọwọ wọn pe: Ẹ mu ẹmi yin wa. Ni oni 
a o san yin ni ẹsan iya ẹlẹtẹ nitori ohun ti ẹ n sọ nipa 
Ọlọhun, ti ki i se ododo, ti ẹ si jẹ ẹni ti n se igberaga si 
awọn amin Rẹ )?) ISuuratul-An'aam: 93). Ọba t'O ga, tun 
SỌ pe: 
DẸjùnÀ LAter ÙòHfúdẸf/eq LINÍ Ì MôhgáekAA) 
.1s0 :y(du/ LOAN 1 (6 5 o!f YIFE FU DEGÉA 
c Iba se pe iwọ ri i ni, nigba ti awọn malaika n gba 
ẹmi awọn alaigbagbọ, ti wọn n gba oju wọn ati ẹyin wọn; 


208 


Iti wọn si n sọ pel: Ẹ tọ iya ina elejo wo )?? ISuuratul- 
Anfaal: 501. 

6- Sise Dọgba: 

Pe Ẹni ti o se awọn ofin Islam ni Ọlọhun nikan, 
Oun si ni Ẹlẹda awọn ẹda lapapọ, funfun ati dudu, akọ ati 
abo, ati pe wọn dọgba niwaju idajọ Rẹ, ati isedọgba Rẹ, 
ati ikẹ Rẹ, O se ni ofin fun onikaluku ni ọkunrin ati 
obinrin ohun ti o ba a mu, tori naa kò see se pe ki ofin 
naa o se ojusaju fun ọkunrin lori obinrin, tabi ki o se ajulọ 
fun obinrin ki o si se abosi fun ọkunrin, tabi ki o da 
eniyan funfun yanri pẹlu awọn adayanri kan, ki o si se 
wọn leewọ fun eniyan dudu, onikaluku dọgba niwaju ofin 
Ọlọhun, kò si iyatọ kan laarin wọn afi pẹlu ibẹru Ọlọhun. 

7- Ifooro ẹni si daadaa sise, ati kikọ fun'ni lati 
se aidaa: 
Ẹsin yii se akojọpọ iyatọ ọtọ kan, ati iroyin giga 
kan, oun ni: Ifooro ẹni si daadaa sise, ati kikọ fun'ni lati 
se aidaa, tori naa ọranyan ni lori gbogbo Musulumi- 
kunrin ati Musulumi-binrin, ti o ti balaga, ti o si ni 
laakaye, ti o si ni ikapa, pe ki o maa fooro, ki o si maa kọ, 
ni ibamu pẹlu agbara rẹ, ni odiwọn awọn ipele ifooro ati 
kikọ naa: Eyi ni pe ki o maa fooro, tabi ki o maa kọ, pẹlu 
ọwọ rẹ, ti kò ba si le se eleyii, njẹ ki o maa se e pẹlu ahọn 
rẹ, ti kò ba si le se e, ki o maa se e pẹlu ọkan rẹ, pẹlu 
eleyii ni ijọ yii ni apapọ yoo se di alafojusi lori ara rẹ, ati 
pe ọranyan l'o jẹ lori onikaluku pe ki o maa fooro lọ sidi 


209 


daadaa sise, ki o si maa kọ sise aidaa, fun gbogbo ẹni ti o 
ba kọlẹ nibi daadaa sise kan, tabi o se aidaa kan, yala o jẹ 
oluse-ijọba ni o, tabi ẹni ti a n se ijọba le lori, ni odiwọn 
bi agbara rẹ ba ti se mọ, ati ni ibamu pẹlu awọn ilana ofin 
Sharia ti o de ọrọ yii. 

Nitori naa ọrọ naa -gẹgẹ bi o ti se ri i- ọranyan ni 
lori onikaluku ni odiwọn bi o ti se lagbara mọ, ni asiko ti 
ọpọlọpọ ninu awọn ijọba oselu ti ode-oni n se irera pe 
awọn gba awọn ẹgbẹ alatako laye lati maa fi oju si bi isẹ 
ijọba ti se n lọ, ati ise awọn ohun elo ijọba. 

Tori naa eyi jẹ apa kan ninu awọn ẹwa rẹ, ati pe ti 
o ba se pe mo fẹ lati fa a gun ni, ki ba pa dandan pe ki a 
duro nibi gbogbo ọna ijọsin kọọkan, ati gbogbo ọranyan, 
ati gbogbo ifooro, ati gbogbo kikọ, lati se alaye ohun t'o 
wa ninu rẹ ninu ọgbọn ti o dopin, ati ofin ti o fi ẹsẹ rinlẹ, 
ati ẹwa ti o de gongo, ati pipe ti kò ni afijọ, bẹẹ ni ẹnikẹni 
ti o ba se akiyesi awọn ofin ẹsin yii yoo mọ -ni imọ 
amọdaju- pe lati ọdọ Ọlọhun l'o ti wa, ati pe otitọ ti kò si 
iyemeji kan ninu rẹ ni i, imọ ti kò si si anu kan ninu rẹ si 
ni i pẹlu. 

Nitori naa ti o ba fẹ lati mu ọna Ọlọhun pọn, ati 
titẹle ofin Rẹ, ati titọ oripa awọn anabi Rẹ, ati awọn ojisẹ 
Rẹ, ilẹkun ironupiwada ti si silẹ niwaju rẹ, Alaforijin, 
Alaanu si ni Oluwa rẹ, O N pe ọ ki O le baa se idarijin 
fun ọ. 


210 


IRONUPIWADA 
Anabi "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" sọ pe: 
(jù dúnijel ." LIORI LIROPIf eiPÁ (SP HRELIDfi " 
.liná IJÀ Ù) RLERIA 

ccGbogbo ọmọ Aadama ni alasise, ati pe awọn ti o 
loore ju ninu awọn alasise naa ni awọn oluronupiwada ?? 
(Ahmad ati Tirmid2: ati Ibn Maajah ni wọn gbe e jadel, 
ati pe ọlẹ ni eniyan ninu ẹmi rẹ, alailera si ni i ninu 
akolekan ati ipinnu rẹ, bẹẹ ni kò le e fi ara da adadé ẹsẹ, 
ati asise rẹ, n ni Ọlọhun se se idẹkun fun eniyan ni ti 
sisaanu rẹ, n l'O se se ironupiwada ni ofin fun un, paapaa 
ironupiwada si ni: Pipa ẹsẹ ti fun biburu rẹ -ni ti ibẹru 
Ọlọhun, ati irankan ohun ti O pa lese kalẹ fun awọn ẹru 
Rẹ- ati sise abamọ lori ohun ti o ti siwaju gba ọwọ rẹ, ati 
ipinnu lori atipa pipada sidi rẹ ti, ati sise atunse ohun ti o 
sẹku ninu ọjọ-ori pẹlu awọn isẹ rere, tori naa -gẹgẹ bi o ti 
se ri 1- isẹ ọkan pọnbele kan ni i, laarin ẹru ati Oluwa rẹ, 
kò si aarẹ kan, tabi wahala kan lori rẹ, kò tilẹ si idayako 
isẹ kan ti o soro -ninu rẹ- isẹ ọkan nikan ni i, ati sisa kuro 
nidi ẹsẹ naa, ati ki o ma se pada sidi rẹ mọ, ati pe ipa-ẹsẹ- 
ti ati isinmi wa ninu ikoraro. 

Tori naa o kò bukaata lati ronupiwada gba ọwọ 
ẹnikan ti yoo tu ọ fo, ti o si tu asiri rẹ, ti o si maa lo 
aimòkun rẹ; ati pe kò jẹ nnkan kan ju ọrọ jẹẹjẹ kan laarin 
rẹ ati Oluwa rẹ lọ, ki o tọrọ aforijin Rẹ, ki o si tọrọ ki O fi 
ọna mọ ọ, yoo si gba ironupiwada rẹ. 


211 


Kò si ẹsẹ ajogunba kan ninu Islam, bẹẹ ni kò si 
olugbala kan ti ọmọ eniyan n reti, bẹẹ tilẹ kọ, nse l'o ri bi 
ẹlẹsin Ju ọmọ Hungary kan ti o mọna Iwọ Islaml 
Muhammad Asad ti wi nibi ti o ti sọ pe: € KÒ see se fun 
mi lati ri ọrọ kankan nipa nini bukaata lọ si ọdọ "igbala" 
ni aaye kankan ninu Al-Qur'aani; kò si ẹsẹ ajogunba 
akọkọ kankan ninu Islam, ti o duro laarin onikaluku ati 
apadasi rẹ, eyi ri bẹẹ tori pe: 

.89 :DIẸ A 161 4 (dEJoLJẸIÚ! yi ò LJÁ)! 

(C Ati pe kò si ohun ti o wa fun eniyan ju ohun ti o 
se nisẹ lọ ) ISuuratun-Najm: 39). Bẹẹ ni kò tọrọ lọdọ 
eniyan pe ki o se ohun iwa-oju-rere kan, tabi ki o pa ara 
rẹ, ki a le baa si awọn ilẹkun ironupiwada fun un, ki o si 
le baa la nibi awọn asise rẹ ); kò ri bẹẹ, n se l'o ri bi 
Ọlọhun ti wi pe: 

.88 :Dilif LOR 1 64 à2PUP2À LOefÁ ?2kÙD)! 

€€ Pe ẹmi-ẹlẹsẹ kan kò ni i ru ẹru ẹsẹ omiran 
ISuuratun-Najm: 381. 

Ironupiwada ni awọn oripa ati awọn eso nla 
kan, ti o se pe ninu wọn ni: 

l- Ki ẹru o mọ gbigbooro afarada Ọlọhun, ati 
apọnle Rẹ ninu bibo o lasiri, ati pe ti o ba se pe O fẹ ni, ki 
ba kan an loju lori ẹsẹ naa, ki ba si da oju ti i laarin awọn 
ẹru Rẹ, ki isẹmi kan o si ma dun mọ ọn laarin wọn, 
sugbọn kaka bẹẹ nse l'O bo o pẹlu asiri rẹ, ti O si da 
afarada Rẹ bo o, ti O si tun ran an lọwọ pẹlu ọgbọn, ati 


212 


agbara, ati ọrọ -ar2iki- ati ounjẹ. 

2- Ki o mọ paapaa ẹmi rẹ, ati pe ẹmi kan ni i ti o 
maa n pa'ni lasẹ lọpọlọpọ pẹlu aidaa, ati pe ẹri kan ni 
ohun ti o sẹlẹ lati ọwọ ẹmi naa ninu asise, ẹsẹ, ati ikuna, 
lori lilẹ ẹmi naa, ati ikọlẹ rẹ lori atise suuru kuro nibi 
ifẹkufẹ ti o jẹ eewọ, ati pe ẹmi naa kò le e rọrọ kuro ni 
ọdọ Ọlọhun -ni odiwọn isẹju kan- ki O le baa fọ ọ mọ, ki 
O si fi ọna mọ ọn. 

3- Ọba t'O mọ se ironupiwada ni ofin, ki a le baa 
maa fi fa eyi ti o tobi ju ninu awọn okunfa oriire ẹru, eyi 
ti 1 se isẹripada si ọdọ Ọlọhun, ati wiwa isadi pẹlu Rẹ, 
gẹgẹ bi a tun se maa fi i fa orisirisi adua, ati irababa, ati 
irawọrasẹ-ẹbẹ, ati lIfifil aini IhanJ, ati ifẹ, ati ibẹru ati 
irankan, tori naa ẹmi naa yoo sunmọ Ẹlẹda rẹ ni sisunmọ 
pataki kan ti kò le e sẹlẹ lai kò si ironupiwada, ati 
isẹripada lọ si ọdọ Ọlọhun. 

4- Ki Ọlọhun O fi ori ohun ti o siwaju ninu ẹsẹ rẹ 
jin in, Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

IPA (2 IDẸ Ripd:bfesôjidl9Lbfes LODÁPP 
. 88 :ydu/f 

c€ Wi fun awọn alaigbagbọ pe ti wọn ba siwọ, a o 
dari ohun ti wọn ti se rekọja jin wọn ?? ISuuratul-Anfaal: 
3851. 

5- Ki a yi awọn isẹ buburu eniyan pada si isẹ rere, 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: 


DEJN Yí yfùlollÙPRÁBÍSIQ, ydSA LẸBA YKLjITDọ) 


213 


.I/0 :LIPP3I LO 1 (i£tfo JP: YI LBWÁ K'údjo 

c Afi ẹni ti o ba ronupiwada, ti o si gbagbọ ni 
ododo, ti o si se isẹ rere, awọn wọnyi ni Ọlọhun O fi 
awọn daadaa jaarọ awọn aidaa wọn, Ọlọhun jẹ Alaforijin, 
Alaanu ? ISuuratul-Furqaan: 70J. 

6- Ki eniyan o maa ba awọn eniyan ẹgbẹ rẹ lo - 
nipa awọn isẹ buburu wọn ti wọn se si i, ati asise Wọn si 
1- pẹlu iru ohun ti o fẹ ki Ọlọhun O se fun oun lori awọn 
isẹ buburu rẹ ati awọn asise rẹ ati awọn ẹsẹ rẹ; dajudaju 
ẹsan isẹ yoo jẹ iru isẹ, tori naa ti o ba ba awọn eniyan lo 
pẹlu ibasepọ daadaa yii, yoo gba iru rẹ ni ọdọ Oluwa rẹ 
t'O ga, ati pe Ọba t'O mọ yoo fi daadaa Rẹ pade isẹ 
buburu rẹ ati ẹsẹ rẹ, gẹgẹ bi oun naa ti se n pade isẹ 
buburu awọn eniyan si i. 

7- Ki o mọ daju pe ọlọpọlọpọ asise ati abuku ni 
ẹmi oun, eleyii o si se e ni ọranyan lori rẹ pe ki o ko ara 
ro nibi awọn abuku awọn eniyan, ki o si ko airoju pẹlu 
sise atunse ẹmi ara rẹ kuro nibi rironu nipa awọn abuku 
awọn mìíran. 

N o pari ẹsẹ ọrọ yii pẹlu iroyin ọkunrin kan ti o wa 
si ọdọ Anabi, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", ti o si sọ 
pe: 

) :yúppùkáCfpÙ9Iníp In Kiek(rYf yA o 6? 

:yip.Kjedf ÙAft b?f yÀA o fttidIJA ÙYí UỌNDÙLPHTKS ÒD 

I ÙAOROJHJLJS? ije OÙ Ilfhi B2OÙROIJh :yẹ.DEJ 
.IjẹyṣÀ ÚFHjdébÍ aaArtij/ol ."' NPÔI IR 


214 


c€ Irẹ Ojisẹ Ọlọhun, n kò fi nnkan nla kan tabi 
kekere kan silẹ ninu ohun ti lẹmi miJ n fẹ afi ki n se e, 
Anabi ni: ck Sé bi o jẹri pe kò si ọba kan ti o tọ lati fi 
ododo jọsin fun afi Ọlọhun, ati pe Muhammad ojisẹ 
Ọlọhun ni 1?) lẹẹmẹta. O ni: Bẹẹ ni. Anabi ni: c Eyun un 
yoo maa pa eleyun un rẹ )". O si wa ninu ẹgbawa-ọrọ 
mìíran pe: c Dajudaju eleyii yoo maa pa apapọ eleyun un 
rẹ ). lAbu Ya'ala ati awọn mìíran ni wọn gbe e jadelJ. 

O si wa ninu ẹgbawa-ọrọ mìíran pe: O wa si ọdọ 
Ojisẹ Ọlọhun, "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", o si sọ 


pe: 
($ú T Ì I€iakY OJI OTOHBHFIPA/ AH yde dne KeHb) 
Ljid4 ù! yrp(Ni)hASONRf LoinfPACIn6 Ile IIRÙSÀNA 
Ù IfùoÀ Yf UọNJ!oUCPriTesdijtday!! FKdEPINJ! :yẹHHK 
IjeìRÁ ÚKjeùíPí yak!D£j! :ydip. Yf yÁ o IHA UNJIJeeT 
ÒkjefùgÁ:ydíp.'LjiripKfeP II! ynA e2 Yf LJIBSYK(O If 
IfÁel.3o)kÌ ko oH$byfe cf eHD?f :yẹ..! DE)! :y(6HÒRentÁ 
.Ijpi$A LOq0JA FíigU/ OBLUG£ OTI Jp 
c€ Fun mi niro nipa ọkunrin kan ti o da gbogbo 
awọn ẹsẹ, ti kò si fi nnkan kan se orogun si Ọlọhun t'O 
ga, ti o si se pe kò fi ẹsẹ nla tabi kekere kan silẹ afi ki o fi 
ọwọ rẹ ge e Iki o se ej, njẹ ironupiwada wa n bẹ fun 
eleyii bi? Anabi ni: c Njẹ o wa gba Islam bi? ),, o ni: 
Sugbọn emi, mo jẹri pe kò si ọba kan ti o tọ lati sin 
lododo yatọ si Ọlọhun nikan, kò si orogun kan fun Un, ati 
pe iwọ ojisẹ Ọlọhun ni ọ "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba 


215 


ọ". Anabi ni: c€ Bẹẹ ni! Maa se isẹ rere, ki o si fi isẹ 
buburu silẹ, ki Ọlọhun, Ọba t'O ga, t'O si gbọn-un-gbọn, 
O wa sọ gbogbo wọn di isẹ rere fun ọ ,. O ni: Awọn 
ijamba mi ati awọn iwa ẹsẹ mi? Anabi ni: c Bẹẹ ni ). O 
ni: Ọlọhun l'O tobi ju. Kò tilẹ yee gbe Ọlọhun tobi titi ti 
o fi fara sin. llbn Abi Aasim, ati awọn mìíran ni wọn gbe 
e jadelJ. 

Tori naa Islam a maa pa ohun ti o siwaju rẹ Ìninu 
ẹsẹl rẹ, ironupiwada ododo a si maa pa ohun ti o gbawaju 
rẹ, gẹgẹ bi ẹgbawa-ọrọ ti se fi ẹsẹ rinlẹ pẹlu eleyii lati 
ọdọ Anabi; "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a". 


edee 


216 


ATUBỌTAN ẸNIKẸNI TI KÒ BA GBA 
ISLAM 

Gẹgẹ bi o ti se han si ọ ninu iwe yii pe Islam ni 
ẹsin Ọlọhun, oun si ni ẹsin ododo, oun si ni ẹsin ti 
gbogbo awọn anabi ati awọn ojisẹ mu wa, ati pe Ọlọhun 
ti gbe ẹsan nla kalẹ ni ile-aye ati ni ọrun fun ẹni ti o ba 
gba a gbọ lododo, O si se ileri-iya elero fun ẹnikẹni ti o 
ba se aigbagbọ si 1. 

Nigba ti o si se pe Ọlọhun ni Ẹlẹda, Olukapa, 
Oludari, ninu aye yii, ati pe iwọ eniyan, ẹda kan ninu 
awọn ẹda Rẹ ni ọ, O da ọ, O si tẹ ori gbogbo ohun ti n bẹ 
ni aye ba fun ọ, O si se ofin Rẹ fun ọ, O si pa ọ lasẹ pẹlu 
titẹle e, tori naa ti o ba gbagbọ-lododo, ti o si tẹle ohun ti 
O fi pa ọ lasẹ, ti o si jinna si ohun ti O kọ fun ọ, o jere 
ohun ti O se ni adehun fun ọ ni ile ikẹyin, ninu awọn 
idẹra ti ki i tan; o si se oriire ni ile-aye pẹlu ohun ti yoo 
maa se ni idẹra fun ọ ninu awọn onirunruu idẹra, o si jẹ 
ẹni ti o fi ara jọ awọn ti wọn pe ju ninu awọn ẹda ni 
laakaye, ti wọn si mọ ju ni ẹmi, awọn ni awọn anabi, ati 
awọn ojisẹ, ati awọn ẹni-rere, ati awọn malaika ti wọn 
sunmọ Ọlọhun. 

Ti o ba si se aigbagbọ, ti o si tako Oluwa Rẹ, o 
padanu aye rẹ ati ọrun rẹ, o si ri ibunu Rẹ, ati iya Rẹ, ni 
ile-aye ati ni ile ikẹyin, ati pe o jẹ ẹni ti o fi ara jọ awọn ti 
wọn buru ju ninu awọn ẹda, ti wọn si dinku ju ni laakaye, 
ti wọn si jabọ ju ni ẹmi, ninu awọn esu ati awọn alabosi, 


217 


ati awọn obilẹjẹ, ati awọn alagbẹrugbanri, eyi jẹ akopọ. 

Alaye diẹ ninu awọn atubọtan aigbagbọ ni 
yekeyeke niyi: 

1- Ibẹru ati aisi ibalẹ-ọkan: 

Ọlọhun se adehun ibalẹ-ọkan ti o pe ninu igbesi- 
aye ati ni ile ikẹyin fun awọn ti wọn gba A gbọ ni ododo, 
ti wọn si n tẹle awọn ojisẹ Rẹ; Ọlọhun sọ pe: 
DNR Ljid$f dùrij li FACDHDIEJA HSPRÉJAqA If 

.(82. :IIUF LOR 1 6 LAfIHI2 

c€ Awọn ti wọn gba Ọlọhun gbọ ni ododo, ti wọn 
kò si lu igbagbọ wọn pọ mọ abosi -ẹbọ sise- awọn wọnyi 
ni ibalẹ-ọkan n bẹ fun, awọn naa si ni awọn olumọna ?? 
ISuuratu l-An'aam. :82Jl. Ọlọhun ni Olufinilọkanbalẹ, 
Arinurode, Oun si ni Olukapa lori gbogbo ohun t'o wa 
laye, ti O ba nifẹ ẹru kan nitori igbagbọ-ododo rẹ, yoo 
fun un ni aabo, ibalẹ-ọkan, ati ifayabalẹ, ati pe nigba ti 
eniyan ba se aigbagbọ si I, yoo mu ibalẹ-ọkan rẹ ati aabo 
rẹ kuro lọdọ rẹ, tori naa o kò ni i ri i afi l'ẹni ti n bẹru 
nipa apadasi rẹ ni ile-aye ati ni ile ikẹyin, l'ẹni ti yoo maa 
bẹru arun ati amodi lori ara rẹ, l'ẹni ti yoo maa bẹru ọjọ- 
iwaju rẹ ni ile-aye, ati pe eleyii l'o mu ki wọn fi ọja ile 
ifunni ni idaju aabo -insurance- lori ẹmi, ati nnkan-ini 
lọlẹ; nitori aisi aabo, ati nitori aisi igbẹkẹle Ọlọhun. 

2- Isẹmi lile: 

Ọlọhun da eniyan, O si tẹ ori gbogbo ohun t'o wa 
laye ba fun un, O si pin ipin gbogbo ẹda fun un ninu ọrọ - 


218 


ar2iki- ati ọjọ-ori, sé bi iwọ n ri ẹyẹ ti o maa n fi afẹjumọ 
dide kuro lori itẹ rẹ, lati lọ wa ijẹ rẹ, ti yoo si maa fi ẹnu 
sa a jẹ, ti yoo si maa ti ori ẹtuntun igi kan bọ si ori 
omiran, ti yoo si maa kọrin pẹlu ohùn ti o dun ju, ati pe 
ẹda kan ni eniyan jẹ ninu awọn ẹda ti O ti pin ọrọ -ar2iki- 
rẹ ati ọjọ-ori rẹ fun wọnyi, nitori naa ti o ba gba Oluwa rẹ 
gbọ lododo, ti o si duro sinsin lori ofin Rẹ, yoo ta a lọrẹ 
oriire, ati idurosinsin, yoo si se ọrọ rẹ ni irọrun fun un, 
koda ki o se pe ohun ti o ni kò ju ohun ti o le fi gbe ẹmi 
ro lọ. 

Sugbọn ti o ba se aigbagbọ si Oluwa rẹ, ti o si se 
igberaga kuro nibi ijọsin fun Un, yoo se isẹmi rẹ ni lile, 
yoo si ko idaamu, ati ibanujẹ, jọ le e lori, koda ki o se pe 
gbogbo ohun ti a fi i ri isinmi, ati onirunruu ohun igbadun 
l'o ni. Njẹ iwọ kò wa ri i bi awọn olupokunso ti se pọ to 
ni awọn orilẹ ede ti wọn ti pese gbogbo ohun igbadun fun 
awọn eniyan wọn bi? Iwọ kò wa ri i bi itayọ-ala ti se pọ 
to nipa onirunruu ohun itole, ati orisirisi irin-ajo, nitori 
atigbadun igbesi-aye bi? Dajudaju ohun ti o mu ki itayọ- 
ala o wọnu eleyii ni gbigbofo ọkan kuro nibi igbagbọ- 
ododo, ati jijẹro ihagaga ati ele, ati igbiyanju lati pa ibẹru 
yii rẹ pẹlu awọn ohun ti n yipada ati eyi ti n di ọtun, a! 
Ododo ni Ọlọhun sọ nibi ti O ti sọ pe: 

Di òlpPTùolÀÁ GÍj' ITOdINJIJBI eHRL/ U' 02DI JE)! 
.124 :NP IPA 1 CÌ dE£rTdálif 


c€ Ati pe ẹnikẹni ti o ba sẹri kuro nibi iranti Mi, 


219 


dajudaju igbesi-aye inira ni yoo wa fun un, A o si gbe e 
dide ni ọjọ igbende ni afọju )? ISuuratu Tọọ Haa: 124J. 

3- Wi pe yoo maa sẹmi ninu iwọya-ija pẹlu ori 
ara rẹ ati pẹlu ile-aye ni ayika rẹ: 

Eyi jẹ bẹẹ, nitori pe a se adamọ ẹmi rẹ lori At- 
Tawhiid -sise Ọlọhun ni ọkan soso ninu ijọsin-. Ọlọhun 
t'O ga sọ pe: 

.0 :DEIf LOPA 1 €( 6jgoo dúf OODÙRf Yf K'eObD) 

dc Adamọ Ọlọhun, eyi ti O pilẹ da awọn eniyan le 
lori ? ISuuratur-Ruum: 301. Ati pe ara rẹ ti sọwọsọsẹ silẹ 
fun Ẹlẹda rẹ, o si n lọ lori eto Rẹ, sugbọn alaigbagbọ kọ 
afi ki o tako adamọ rẹ, ki o si maa sẹmi ninu awọn ohun 
ti o sa lẹsa funra rẹ ni ẹni ti o tako asẹ Oluwa rẹ, tori naa 
bi o tilẹ jẹ pe ara rẹ jẹ ohun ti o gbafa, sugbọn ẹsa rẹ jẹ 
ohun ti o se atako 

Oun si wa ninu ijakadi pẹlu ile-aye ni ayika rẹ, eyi 
ri bẹẹ, nitori pe dajudaju apapọ ile-aye yii, bẹrẹ lati ori 
eyi ti o tobi ju ninu awọn irawọ rẹ, titi ti o fi de ori eyi ti 
o kere ju ninu awọn kokoro rẹ, o n lọ lori ebubu ti Oluwa 
rẹ se ni ofin fun un. Ọlọhun sọ pe: 

GÉ/O (if U' DIA djjy(ELJEPONR dáA2fI lọàA8 f De 
11. :KITESIOA 1 (6 Ljs69 IJOHỌÁÉỌ; AD 

d Lẹyin naa ni O gbero Ilati dal sanma nigba ti o 
wa ni eefin, O si wa sọ fun oun ati ilẹ pe: Ẹ wa, bi ẹ fẹ, bi 
ẹ kọ. Awọn mejeeji si sọ pe: Awa wa, ni ẹni ti o finufẹdọ 
tẹle asẹ ? ISuuratu Fusilat: 11J. Koda ile-aye yii fẹran 


220 


ẹnikẹni ti o ba se dọgba pẹlu rẹ ninu igbafa rẹ fun 
Ọlọhun, o si korira ẹni ti o ba tapa si i, alaigbagbọ si ni 
alaigbọran ni ile-aye yii, nigba ti o se ara rẹ ni alatako fun 
Oluwa rẹ, olukẹyin si I; eyi l'o mu ki o jẹ ẹtọ fun awọn 
sanma ati ilẹ ati gbogbo awọn ẹda yoku pe ki wọn o 
korira rẹ, ki wọn o si korira aigbagbọ ati aimọ Ọlọhun rẹ, 
Ọlọhun sọ pe: 
KEU F fífák.FoE tgn HI! JPA Lt PE JR(A) 
JulA Leti DjF-bi i NI GI aPÁU 20 5 TI NIJIO 
UgU' EJA KJIIAIF OBLJIS4 Lo PA FPBLTLjtebPdijdá 
.l93- 88 :IEKIFPA 1 la Ljifelf Òk 
€c Ati pe wọn sọ pe: Ọba Alaanujulọ mu ẹnikan ni 
ọmọ. Dajudaju ẹyin ti gbe ọrọ ti o buru wa. Sanma fẹrẹ 
faya nitori rẹ, ilẹ naa si fẹẹ faya, awọn apata si fẹẹ wo 
purupupu. Nitori pe wọn pe ọmọ mọ Ọba Alaanujulọ. Ati 
pe kò tọ fun Ọba Alaanujulọ pe ki O mu ẹnikan ni ọmọ. 
Kò si ẹnikan ninu sanma ati lori ilẹ afi ki o wa ba Ọba 
Alaanujulọ ni jijẹ ẹru )? ISuuratu Maryam: 88-931. 
Ọlọhun t'O mọ, tun sọ nipa Fir'auna, ati awọn ọmọ ogun 
rẹ, pe: 
LERU (i LjpUlqJA6 G$U' eUA dáaf nija fh£ô 
.129 :LIFBIF 
d Sanma ati ilẹ kò sunkun wọn, ati pe wọn kò jẹ 
ẹni ti a lọ lara? ISuuratud-Dukhaan: 291. 


221 


4- Wi pe yoo maa sẹmi ni alaimọkan: 
Nigba ti o se pe aigbagbọ ni aimọkan, koda oun ni 
aimọkan ti o tobi ju, tori pe alaigbagbọ se aimọ Oluwa rẹ, 
o n wo ile-aye ti Oluwa rẹ da, ti O si da a lai kò ni afijọ 
yii, o si n ri isẹda nla ninu ara rẹ, ati idẹda ti o gbọn-un- 
gbọn, lẹyin naa yoo maa se alaimọ Ẹni ti O da ile-iye yii, 
ati Ẹni ti O da ara rẹ, njẹ ki i wa se eleyii ni aimọkan ti o 
tobi ju bi??. 

S- Ki o maa sẹmi ni ẹni ti o se abosi fun ori ara 
rẹ, ti o si se abosi fun awọn ti wọn wa ni ayika rẹ: 

Nitori pe o tẹ ara rẹ lori ba fun ohun ti o yatọ si 
ohun ti a da a fun un, kò si sin Oluwa rẹ, kaka bẹẹ, nse 
l'o n sin ẹlomiran, bẹẹ ni abosi ni fifi nnkan si ibi ti ki i 
se aaye rẹ̀, abi abosi wo l'o tobi ju didoju ijọsin kọ 
ẹlomiran t'o yatọ si Ẹni ti O lẹtọ si i lọ? Luqmaan 
ọlọgbọn si ti sọ fun ọmọ rẹ, ni ẹni ti n se alaye aidaa sise 
ẹbọ si Ọlọhun, pe: 

:LfúdE LOR 1 € tô2 HDFIJ OTIf LoYOJJẹTKÙ Òbjé) 
J13 
ciIrẹ ọmọde mi, ma se ẹbọ si Ọlọhun, dajudaju ẹbọ 
sise ni abosi ti o tobi 2 ISuuratu-Luqmaan: 131. 

Oun si ni abosi fun ẹni ti o wa ni ayika rẹ ninu 
awọn ọmọ eniyan ati awọn ẹda; tori pe kò mọ ẹtọ fun 
ẹlẹtọ, nitori naa ti o ba di ni ọjọ igbende gbogbo ẹni ti o 
se abosi fun ni eniyan, tabi ẹranko, ni yoo duro niwaju rẹ, 
ti yoo tọrọ ni ọdọ Oluwa rẹ pe ki O ba oun gbẹsan ni ọdọ 


222 


rẹ. 

6- Wi pe o gbera rẹ kọlu ikorira Ọlọhun, ati 
ibinu Rẹ, ni ile-aye: 

Nitori naa yoo bẹ ni ipo ki awọn adanwo o sẹlẹ si 1, 
ki awọn ajalu o si ja lu u, ki o maa jẹ iya kan ti a kan loju. 
Ọba ti ẹyin Rẹ gbọn-un-gbọn, sọ pe: 

AD) eÙf rii Wf 21 ÙPÒLTKỌÁ ù!f fekadrJII LjED 
ùNj€ícaDÍÙIJRÁÙSÙDÁP8DLJe2TÒÙ ! do LjIAífhaf Diko 
LPAÙ 1 (6 Hfoe 2 AcOù! Bi LJE2 APKÌ EFÁDÁPÔÁDLjẹnacíib 
.I47-45 :yollf 
€€ Njẹ awọn ẹni ti wọn da ete buburu wa le fi 
ayabalẹ si pe ki Ọlọhun O jẹ ki ilẹ o gbe wọn mi bi, tabi 
ki iya naa o wa ba wọn lati aaye ti wọn kò fura?. Tabi ki 
O mu wọn lori lilọ-bibọ wọn, nitori naa awọn kò jẹ ẹni ti 
o le bọ. Tabi ki O mu wọn diẹdiẹ? Nitori naa dajudaju 
Ọlọpọlọpọ aanu, Onikẹ, ni Oluwa yin ?)? ISuuratun-Nahil: 
45-471. Ọlọhun t'O mọ, tun sọ pe: ii 
OáPpyokAO2eṢfALT GOHPRI KfAen3: LJRÍ yiEÔUÙA )) 
:fù2elf LOAN 1 6 fftlf 2 IPÉÙ Yf LbYf FÀ Oke ko DEJPLJI? 
.BI 

(CAti pe iya lile koko kò ni i yee maa ba awọn ẹni 
ti kò gbagbọ, nitori ohun ti wọn se nisẹ, tabi ki o sọ si 
itosi ile wọn titi ti adehun Ọlọhun yoo fi de, dajudaju 
Ọlọhun ki I yapa adehun )?' ISuuratur-Ra'ad: 311. Ọba t'O 
gbọn-un-gbọn ni Olusọrọ, tun sọ pe: 


IPA TOLEGBBKRI ou' djabbi6LTPE alIf YNILIOED 


223 


.lo8 :2 fe 
€c Njẹ awọn ilu naa wa le fi ayabalẹ pe ki iya Wa o 
wa ba wọn ni iyalẹta, nigba ti wọn ba n sere bi? 
ISuuratul-Aaraaf: 9S1, eleyii ni ise gbogbo ẹni ti o ba tako 
iranti Ọlọhun, Ọlọhun t'O ga sọ l'Ẹni ti N fun'ni niro 
nipa awọn jijẹ awọn ijọ alaigbagbọ ti o ti rekọja niya pe: 
NJPULJIPIJJá lọ 6 NpEáffpEDI jIPIJENJIGEPLÙHIS) 
Y/ Lgi4 €id£dii/Ps TLjiPpij£U' o Njdti P LjIPIJÉLOÔ If 
.40 :KAHdf LA 1 ( LAGBEIEJIUJNQ LIA DEEÚ 
CCA si mu onikaluku wọn pẹlu ẹsẹ rẹ; nitori naa o n 
bẹ ninu wọn ẹni ti A ran atẹgun le lori, o si wa ninu wọn 
ẹni ti ijagbe mu, bẹẹ ni o wa ninu wọn ẹni ti a tẹri sinu 
ilẹ, ati pe o n bẹ ninu wọn ẹni ti a tẹri Isinu omiJ, Ọlọhun 
kò si se abosi fun wọn, sugbọn awọn jẹ ẹni ti n se abosi 
fun ori ara wọn ?? ISuuratul-Ankabuut: 401. Ati bi o ti sen 
ri awọn adanwo awọn ẹni ti wọn wa ni ayika rẹ ninu 
awọn ti iya Ọlọhun ati ibawi Rẹ sẹlẹ si. 
7- Ki a kọ ikuna, ati adanu, fun un: 
Tori naa latari abosi rẹ, o padanu ohun ti o tobi ju 
ninu ohun ti ọkan ati awọn ẹmi maa n jẹ igbadun rẹ, oun 
ni mimọ Ọlọhun, ati ninaju pẹlu biba A sọrọ jẹẹjẹẹ, ati 
ifayabalẹ si I, o si pofo ile-aye, nitori pe o se isẹmi osi ati 
anu ninu rẹ, o si padanu ẹmi rẹ ti n se akojọ nitori rẹ, tori 
pe kò tẹ ori rẹ ba fun ohun ti a sẹda rẹ fun, kò si fi i se 
orire ni ile-aye, tori pe o sẹmi ni oloriibu, o si ku ni 


224 


oloriibu, ati pe a o gbe e dide pẹlu awọn oloriibu, Ọba 


' i; t'O ga sọ pe: 
LPRIUI i DÙ JẸe ùP LJII II AEBNEJAKO LE 
.lo :2 fe4J 


d Ẹnikẹni ti awọn osunwọn isẹ Írerel rẹ ba fuyẹ, 
awọn wọnyun un ni ẹni ti o pofo ẹmi wọn )? ISuuratul- 
A"araaf: 91. O si padanu ẹbi rẹ; tori pe o sẹmi pẹlu wọn 
lori sise aigbagbọ si Ọlọhun, tori naa wọn dọgba pẹlu rẹ 
ninu oriibu ati isẹmi lile, ati pe ina ni ibupadasi wọn. 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

(PA T(Idiiif DODIIIA EẸ dia P LIRI LẸN GI Lp) 
.15 :ocbBáf 
c€ Dajudaju awọn ẹni-ofo ni awọn ẹni ti wọn sofo 
ẹmi wọn, ati awọn eniyan Wọn, ni ọjọ igbende 
ISuuratu2-2umar: 151J. Ti o ba si di ni ọjọ igbende, a o 
gbe wọn dide lọ si inu ina, o buru ni ibugbe, Ọlọhun t'O 
ga sọ pe: 
Yf LJOLjI2L /faojAq; di$ DIIFOTA f/dbu INÍ IfeTof ) 
.53-22 :K'GE$ If IPÁ 1 6 tEinif (et Ì IODENP 

(cẸ ko awọn alabosi jọ ati awọn iyawo wọn ati 
ohun ti wọn n jọsin fun. Lẹyin Ọlọhun, nitori naa ẹ mu 
wọn lọ si oju-ọna ina Jahiim )) ISuuratus-Saaffaat: 22- 
23l. 

8- Wi pe yoo maa sẹmi ni alaigbagbọ si Oluwa 
rẹ, alaimoore si awọn idẹra Rẹ: 

Dajudaju lati ara aijẹ nnkan kan ni Ọlọhun ti da a, 


225 


ti O si dasọ gbogbo awọn idẹra bo o, bawo ni yoo ti se 
maa sin ẹlomiran, ti yoo si maa se ti ẹni t'o yatọ si I, ti 
yoo si maa dupẹ fun ẹlomiran lẹyin Rẹ ... njẹ aimoore 
Wo l'o tobi ju eleyii lọ? Tabi aimọpẹdu wo l'o buru ju 
eleyii lọ?. 

9- Wi pe a kò ni i jẹ ki o ri isẹmi otitọ se: 

Eyi jẹ bẹẹ, nitori pe eniyan ti o lẹtọ si isẹmi ni ẹni 
ti o gba Oluwa rẹ gbọ lododo, ti o si mọ ohun afojusi rẹ, 
ti ibupadasi rẹ si ye e, ti o si ni amọdaju nipa agbende rẹ, 
ti o wa mọ iwọ gbogbo oniwọ fun un, ti ki i kọ otitọ kan, 
ti ki i si i ni ẹda kan lara, ti o si sẹmi ni isẹmi awọn 
oloriire, ti o si ri isẹmi daadaa ni ile-aye ati ni ikẹyin, 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
údo Nji$oipfjfH?NRI ADDEIRLJISIG. yode LjI2 

.97 :yollf LOA TOR 

(CẸnikẹni ti o ba se daadaa ni ọkunrin tabi obinrin, 
ti o si jẹ olugbagbọ-ododo, dajudaju A o jẹ ki o lo igbesi- 
aye ti o dara )? ISuuratun-Nahl: 971. Ti lo ba si di nil ile 


ikẹyin: 
LERI 1 6 RifUaf aÙHf IIIRLPE Kúúj ÒBH80 LHẸdÉ) 


0(2:2T/f 

€c Ati awọn ibugbe ti o dara ninu awọn ọgba-idẹra 

ti yoo maa gbe titi, eyi jẹ erenjẹ ti o tobi 2) ISuuratus-Saff: 
121. 

Sugbọn ẹni ti o ba se isẹmi ni isẹmi kan ti o jọ 

isẹmi awọn ẹranko, ti kò mọ Oluwa rẹ, ti kò si mọ ki ni 


226 


ohun afojusi rẹ, ti kò si mọ ibo ni ibupadasi rẹ? Sugbọn ti 
o se pe afojusi rẹ ni ki o jẹ, ki o si mu, ki o si sun ... njẹ 
iyatọ wo l'o wa laarin rẹ ati awọn ẹran yoku? Koda o nu 
Ju wọn lọ, Ọlọhun t'O gbọn-un-gbọn ni ẹyin, sọ pe: 
LJÙriík6pÙ YADpPI?: IJÀ LjYI LfIJ207 ttjy OỌRRIA) 
titr211jẹ II FÁDBju. Jed;GU LJHCDIA diju JT HÙ LFPLDIÍAÁ diju 
.1:79 :2 fe2Uy LoA 1 ( LABF DI Ji ÁD/u 'TDayro 
c€ Dajudaju A ti da ọpọlọpọ ninu alujannu ati 
eniyan fun ina Jahannama; wọn ni ọkan ti wọn kò i fi i 
gbọ agbọye, wọn si ni oju ti wọn kò i fi i riran, bẹẹ ni 
wọn ni eti ti wọn kò i fi i gbọrọ, awọn wọnyi dabi awọn 
ẹran; bẹẹ tilẹ kọ, wọn sina Iju ẹran lọl awọn wọnyi ni 
olugbagbera O ISuuratul-A'araaf: 1791. Ọba t'O ga ni 
Olusọrọ, tun sọ pe: 
yhitiiij$ LọDa bL ADO AD JAG:ODE/FDLDDTI okiTp 
.144 :LfPPHf LA 1 (áùdìo yu'TD$ 
€c Tabi iwọ n ro ni pe dajudaju ọpọlọpọ wọn ni wọn 
n gbọrọ, tabi ni wọn n se laakaye bi? Kò si ohun ti wọn jẹ 
bi kò se bii ẹran, bẹẹ tilẹ kọ, wọn sina ju lẹrankol lọ 
ISuuratul-Furdqaan: 44Il. 

10- Wi pe yoo maa bẹ ninu iya laelae: 

Eyi ri bẹẹ, nitori pe alaigbagbọ yoo maa ti ibi iya 
kan bọ si ori omiran, nitori naa yoo jade kuro laye -lẹyin 
ti o tọ awọn isoro ati adanwo rẹ wo- lọ si ile ikẹyin, ati pe 
ninu igbesẹ akọkọ ninu rẹ malaika iku yoo sọ kalẹ wa ba 
a, ti awọn malaika iya yoo si siwaju rẹ, lati jẹ ẹ ni iya ti o 


227 


tọ si i, Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
DijijùnÀ LArÙùòHjúdfffod LJNI ÍÌ MOFhoáekÀÀ) 
.50 :ydt/ A 1 DEHÉA 
c Iba se pe iwọ ri i ni nigba ti awọn malaika n gba 
ẹmi awọn alaigbagbọ, ti wọn n gba oju wọn ati ẹyin wọn 
) ISuuratul-Anfaal: 50J. Lẹyin igba ti ẹmi rẹ ba jade, ti o 
si sọ sinu saare rẹ, yoo ba eyi ti o le ju ninu iya pade, 
Ọlọhun sọ ni Ẹni t'O N fun'ni niro nipa awọn ẹni 
Fir'auna, pe: 
yeJABẸDI Ab!f DẸKDUA Gí/2ÀfÁfy Gj4 fu e:ôedif ) 
.46 :eg IeÁ 1 (Yiraf FIT jes 
€ Ina naa ni a o sẹ wọn lori lọ si ọdọ rẹ ni owurọ 
ati ni asaalẹ, ati pe ọjọ ti igbende naa yoo ba de, la o sọ 
pel: Ẹ fi awọn eniyan Fir'auna sinu eyi ti o le ju ni iya ? 
ISuuratu Gaafir: 461. Lẹyin naa ti o ba di ni ọjọ igbende, 
ti a gbe awọn ẹda dide, ti a si se afihan awọn isẹ wọn, ti 
alaigbagbọ si ri pe dajudaju Ọlọhun ti siro gbogbo isẹ rẹ 
fun un sinu iwe ti Ọlọhun sọ nipa rẹ yun un, pe: 
íòLJÙIAIA Nbtti lgdI iEndFa YO yir AA) 
LERI 1 6 GI dDUÙọlepUÙÀ Le$L. Oig6Ù YE fhij 66606 
.149 :2 njif 
c Ati pe a o gbe tira naa kalẹ, iwọ o si ri awọn 
ẹlẹsẹ ti ohun ti o wa ninu rẹ yoo maa ba wọn lẹru, wọn o 
si maa sọ pe: Egbe wa o, iru iwe wo niyi, ti kò fi ohun 
kekere kan tabi ninla kan silẹ afi ki o siro gbogbo rẹ pọ? 
) ISuuratul-Kahf: 491. Ni ibi yii alaigbagbọ yoo rankan 


228 


pe ki oun o kuku jẹ erupẹ: 
úfakK'Hj OÔ? GoSfif YAÔÁ ÌÍFPKdPéredFreU1906): 
.l40 :dif LOR 16 
di Ọjọ ti eniyan yoo maa wo ohun ti ọwọ rẹ ti ti 
siwaju; alaigbagbọ yoo sọ pe: Ee se ti n kò ti jẹ erupẹ ?? 
ISuuratun-Naba'a: 401. 
Ati pe dajudaju iba se pe eniyan ni gbogbo ohun ti 
o Wa lori ilẹ ni, ki ba fi se irapada nibi iya ọjọ yii, nitori 
isoro ijaya ibuduro naa; Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
NIJ'ẸRÙ NFINKEE £ffFU a(f ÔS€JidBA WDEDAA)I" 
.lI47 :ocBáf LOA 1 
c Iba se pe dajudaju gbogbo ohun ti o wa lori ilẹ 
patapata jẹ ti awọn alabosi ni, ati iru rẹ pẹlu rẹ, dajudaju 
wọn o ba fẹ fi se pasipaarọ ? ISuuratu24-2umar: 47I. 
Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: 
.NPIB j£ Á.NJIWEFEYIHE LJIT IRA rahd/ PG) 
:UPGGELOA 1 € NhijDg£ffIf U' ef ÒOBLJIÉ .NIKKORI NRA?SÁ 
JT14- 11 
c Ẹlẹsẹ yoo fẹ pe iba se pe lo leÌ fi awọn ọmọ rẹ 
gba ara rẹ silẹ nibi iya ọjọ naa. Ati iyawo rẹ, ati ọmọ iya 
rẹ. Ati awọn ẹbi rẹ ti wọn maa n daabo bo o. Ati gbogbo 
ẹni ti o wa lori ilẹ patapata, lẹyin naa ki wọn gba a silẹ 
ISuuratul-Ma'aarij: 11-141. 
Ati nitori pe ile ẹsan ni ile yun un, ki i se ile 
irankan, dandan ni ki eniyan o gba ẹsan isẹ rẹ, ti o ba jẹ 
rere yoo ri rere, ti o ba si jẹ aburu yoo ri aburu. Ati pe 


229 


ohun ti o buru ju ti alaigbagbọ yoo ri ni ile ikẹyin naa ni 
iya ina, ati pe orisirisi ni Ọlọhun se onirunru iya rẹ fun 
awọn ara ibẹ, ki wọn o le baa tọ aburu ọrọ wọn wo; 
Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
LE I WÁ ljfu IROÔ. LcendF Giu( HHOÔR rtjj) IFA) 
.44-43 :UOf OA 1dÚLF 
c Eyi ni ina Jahannama ti awọn ẹlẹsẹ n pe ni irọ. 
Wọn yoo rọkirika aarin rẹ ati aarin omi gbigbona ti o 
gbona janjan )?) ISuuratur-Rahmaan: 43-44lJ. O si sọ ni Ẹni 
ti N fun'ni niro nipa ohun ibumu ati ẹwu wọn pe: 
UẸÀCÔ 526LJIATT 6ec) jI DẸKCpffed LING) 
PA 1 (€ Rio Lil$cgI DI .PADA DIPCROS(NjJenT ò.DEtáf 
.121- 19 :JNOJf 
€c Nitori naa awọn ti wọn jẹ alaigbagbọ a ge asọ ina 
fun wọn, a o da omi gbigbona le wọn lati oke wọn. A o fi 
yọ ohun ti n bẹ ninu ikun wọn ati awọ ara wọn. Arọ irin 
yoo maa bẹ fun wọn ?? ISuuratul-Hajj: 19-211. 


ege 


230 


ỌRỌ IPARI 
Iwọ eniyan: 
O ti jẹ alaisi rara ri, Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
IPÙLU CERUT JJÔDEyIPLHIREIPAÁH) fFILIT eiH6Ù ÁD 
.lI67 :LigSdÁ 
c Eniyan kò se iranti ni pe Awa ni A se ẹda rẹ ni 
isiwaju, nigba ti oun kò jẹ nnkan kan ) ISuuratu Maryam: 
671. Lẹyin naa ni Ọlọhun da ọ lati ara omi gbọlọgbọlọ 
kan, O si se ọ ni olugbọrọ, oluriran, Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
€íigd PAIIEE LIGDENIF LHE Jo LẸÍFÍ má INI 
IaRILI JEE ùhíftíN. (WINI dfda 2 J ji? l(f dijo? 
.2- 1 :LIPIUF 
c€ Dajudaju igba kan ninu akoko ti rekọja lori 
eniyan ti kò jẹ nnkan kan ti a le darukọ. Dajudaju Awa ni 
A da eniyan lati ara omi gbọlọgbọlọ ti a ropọ mọ ara 
wọn, ki A le baa dan an wo; nitori naa A se e ni olugbọrọ, 
oluriran 0? ISuuratul-Insaan: 1-21. Lẹyin naa ni o bẹrẹ si ni 
i yi lati ibi ailagbara lọ sibi agbara, ati pe ibi ailera ni 
adapada rẹ; Ọlọhun t'O ga, sọ pe: 
yan Ù/p2 ar Phiji$2n DK2 ari LJIBẸPÁ Ní Yf) 
LPSULU 1€ ogù If LRIÍPIẸ ANA fi (3 PÉLHHÀ éṣu. UpPrhI JI? 
.154 :DPIf 
c Ọlọhun ni Ẹni ti O da yin lati inu ailagbara, lẹyin 
naa O fun yin ni agbara lẹyin ailagbara, lẹyin naa O se 
yin ni alailagbara ati larugbolJ abewu lẹyin agbara; O N 
sẹda ohun ti O ba fẹ, Oun si ni Olumọ, Alagbara 


231 


ISuuratur-Ruum: 54J. Lẹyin naa opin ti kò si iyemeji nipa 
rẹ ni iku, ati pe iwọ yoo gbera ninu awọn igbesẹ wonyi 
lati ori ailagbara kan bọ si ori omiran, o kò ni i le ti inira 
kuro ni ọdọ ara rẹ, o kò si ni i le fa anfaani funra rẹ, afi 
pẹlu wiwa iranlọwọ rẹ pẹlu awọn idẹra Ọlọhun lori rẹ 
ninu ọgbọn, agbara, ati ounjẹ, nigba ti iwọ jẹ alaini, 
olubukaata ninu adamọ, tori naa melòúô-melòô ni ohun ti 
o n bukaata nitori ki o le baa maa bẹ laaye, eyi ti kò si ni 
arọwọto rẹ, ti o si see se pe ki o ri i ni igba kan, ki o si bọ 
mọ ọ lọwọ ni igba mìíran, ati pe melòô-melòô ni nnkan ti 
yoo se ọ lanfaani, ti o si fẹ lati ri 1, ti o si see se pe ki ỌWỌ 
rẹ o tẹ ẹ lẹẹkan, ki o si ma ri i nigba mìíran, melòô-melòô 
si ni ohun ti n ni ọ lara, ti i si n ko irẹwẹsi ọkan ba ọ, ti i 
si n fi iyanju rẹ rare, ti i si n fa adanwo ati awọn aburu 
fun ọ, ti o si fẹ lati ti i danu kuro ni ọdọ ara rẹ, ti o si maa 
n ri i ni igba kan, sugbọn ti o maa n da ọ lagara ni igba 
mìíran ... njẹ o wa woye si aini rẹ ati bukaata rẹ si 
Ọlọhun bi? Ọlọhun si N sọ pe: 
fùébáf Olláf AÙNJYJA Yf TI lgdelf Itijẹ. if €ijoi6) 
15 :0OGUOÀ 1 
c Ẹyin eniyan, ẹyin ni ẹ jẹ oni-bukaata si Ọlọhun; 
Ọlọhun si ni Ọlọrọ, Ọba-ẹyin ? ISuuratu Faatir: 151. 
Kokoro lilẹ kekere kan ti kò se e fi oju lasan ri a 
maa kọlu ọ; ti yoo si da ọ ni idubulẹ aisan, ti o kò si ni i 
le ti i kuro, sugbọn ti o lọ si ọdọ eniyan alailera kan bi tiẹ 
lati tọju rẹ, nigba mìíran o le ri oogun t'o dọgba, nigba 


232 


mìíran ẹwẹ onisegun a maa kagara, tori naa iparagadi yoo 
bo onisegun ati alaarẹ. 

Tẹti ki o gbọ, iwọ ọmọ Aadama, o ma kuku lẹ 
pupọ o, iba se pe esinsin gbe nnkan kan mọ ọ lọwọ, o kò 
ni agbara lati gba a pada, ati pe otitọ ni Ọlọhun sọ nibi ti 
o ti Wi pe: 

LJOLHIEJEIKLINI LbNIfd£ GyAdifetr 7. if 6joô) 
HI Ù6Ù d£! Ydtf DẸDáLIR NJf/edaf AA O£EJNIPÉL) Yf 
.173 :NoIf PA T(YADPIJA YIGÔF 2 ar Njjá 

c Ẹyin eniyan, a fi apejuwe kan lelẹ, nitori naa ẹ 
tẹti si 1. Dajudaju awọn ti ẹ n pe lẹyin Ọlọhun kò le da 
esinsin kan, bi o fẹ bi wọn parapọ lati se e; ti esinsin ba si 
gbe nnkan kan lọdọ wọn, wọn kò le e gba a lọwọ rẹ, ọlẹ 
ni ẹni ti n tọrọ nnkan ati ẹni ti wọn n tọrọ lọwọ rẹ 
ISuuratul-Hajj: 731. Njẹ ti o ba jẹ ẹni ti kò le e gba ohun 
ti esinsin gbe mọ ọ lọwọ pada, ki wa l'o ni ikapa lori rẹ 
ninu ọrọ rẹ?: ck Asoso rẹ wa ni ọwọ Ọlọhun, ẹmi rẹ si wa 
lọwọ Rẹ, ati pe ọkan rẹ wa laarin meji ninu awọn ọmọ- 
ika Ọba Alaanujulọ, O N yi i bi O ti fẹ, bẹẹ ni isẹmi rẹ ati 
iku rẹ wa ni ọwọ Rẹ, oriire rẹ ati oriibu rẹ si wa lọwọ Rẹ, 
ati pe awọn iyirapada rẹ, ati aimira rẹ, ati awọn ọrọ rẹ 
pẹlu iyọnda Ọlọhun ati erongba Rẹ ni i, nitori naa o kò ni 
yirapada afi pẹlu iyọnda Rẹ, o kò si ni sisẹ afi pẹlu 
erongba Rẹ, ti O ba da ọ dara rẹ O da ọ da ailera, 
ailagbara, ijafara, ẹsẹ, ati asise; ati pe ti O ba fi ọ le 
ẹlomiran mìíran lọwọ, O ti fi ọ le ẹni ti kò ni ikapa inira 


233 


tabi idẹra kan, iku tabi isẹmi kan, tabi igbende kan fun ọ, 
tori naa kò si irọrọ fun ọ kuro ni ọdọ Rẹ ni odiwọn isẹju 
kan, kaka bẹẹ, nse ni o ni bukaata lọ si ọdọ Rẹ ninu 
gbogbo mimi ni ikọkọ ati ni gbangbá, O N da awọn idẹra 
bo ọ, nigba ti iwọ n bi I ninu pẹlu awọn ẹsẹ ati aigbagbọ, 
t'ohun ti nini bukaata ti o le koko si I ni gbogbo ọnakọna, 
o ti sọ Ọ di ohun igbagbe, ti o si se pe ọdọ Rẹ ni adapada, 
ati apadasi rẹ, ati pe iwaju Rẹ ni ibuduro rẹ o!" 

Iwọ eniyan: Iwoye si ailera rẹ, ati ailagbara rẹ, lati 
fi ara da awọn adadé ẹsẹ rẹ, 
LPAÙU 1.6 £rùu" LfPILI 5 IPÁ BE$ 2 P6LDYF fRieô 

.28 :dẸIf 

c€ Ọlọhun fẹ lati se irọrun fun yin, a si se ẹda 
eniyan ni ọlẹ )? ISuuratun-Nisaa':: 2S1I, ni Ọlọhun se ran 
awọn ojisẹ, ti O si sọ awọn tira kalẹ, ti O si se awọn ofin, 
ti O si la ọna ti o tọ si iwaju rẹ, ti O si mu awọn alaye, ati 
awijare, ati awọn amusẹri, ati awọn ẹri-ọrọ wa, titi O fi se 
ami kan fun ọ nipa gbogbo nnkan, ti o n tọka si jijẹ ọkan 
soso Rẹ, ati jijẹ oluwa Rẹ, ati jijẹ ọlọhun ti a sin Rẹ, 
sugbọn iwọ n ti otitọ pẹlu ibajẹ, o si n mu esu ni ọrẹ 
timatima lẹyin Ọlọhun, o si n jiyan pẹlu ibajẹ: 

.154 :2 njif À 1 6 fẸm (ÔT oNTI JẸIÙT LWÁ) 

c€ Ati pe eniyan jẹ nnkan ti o pọju ni ijiyan o? 

ISuuratul-Kahf: 541, idẹra Ọlọhun ti o n yi ninu rẹ mu ọ 





l'1. Pẹlu ayipada diẹ lati inu tira Alfawaa'id ti Ibnul Qayyim, 
oju ewe: 56. 


234 


gbagbe ibẹrẹ ati ipari rẹ, njẹ o wa ranti pe dajudaju lati 

ara omi gbọlọgbọlọ ni a ti sẹda rẹ bi? Ati pe ibudapasi rẹ 

ni iho, agbende rẹ yoo si jẹ lọ si inu ọgba-idẹra tabi ina, 

Ọlọhun t'O ga sọ pe: : 

.Ljú lijiṣẸ ÙP ÀNÍRSI 61 j JITHÍPÁHJI fplÙJ eôD2O 

(ijoôyp. IRE ONA nt£af ODÒLIIÍGNJIPAÒA LÁ ÙAIdÍjYeu À 
.179 Ù8 :7 OLA 1€ GDEEA IPARIRIWA LodiYAORITHHIT Hf 

c Njẹ eniyan kò mọ ni pe dajudaju Awa ni A da 
oun ni lati inu omi gbọlọgbọlọ? Nigba naa n l'o wa jẹ 
alatako ti o han gbangbá. Ati pe o se apejuwe fun Wa, o 
si gbagbe isẹda rẹ. O sọ pe: Ta ni yoo ji egungun ti o ti 
kẹfun?. Sọ pe: Ẹni ti O se ẹda rẹ ni igba akọkọ ni yoo Ji i, 
Oun si ni Oni-mimọ nipa gbogbo ẹda )?? ISuuratu Yaasin: 
78, 791. Ọlọhun t'O ga tun sọ pe: A 
JN ÙSÌÌÙIIPáÁ kù 'f .GBET lllehij or dii dElÙJ 6ji9)) 

.I8-6 :AON(I leA 1 (JIN di GPPAT ÙDÚB.IIIPES 

€ Irẹ eniyan, ki l'o tan ọ jẹ nipa Oluwa rẹ 

Alapọnle. Ẹni ti O da ọ, ti O si se ọ ni asepe, lẹyin naa O 

se awọn orike rẹ dọgba. O si to eto aworan rẹ bi O ti fẹ) 
ISuuratul-Infitaar: 6-SI. 

Iwọ eniyan! Ki l'o se ọ ti o kọ adun diduro ni iwaju 
Ọlọhun lati maa ba A sọrọ jẹẹjẹẹ fun ori ara rẹ, ki O le 
baa rọ ọ lọrọ nibi aini rẹ, ki O si wo ọ san nibi amodi rẹ, 
ki O si gbe ibanujẹ rẹ kuro, ki O si dari ẹsẹ rẹ jin ọ, ki O 
si sipaya inira rẹ, ki O si ran ọ lọwọ nigba ti wọn ba se 
abosi fun ọ, ki O si fi ọ mọna nigba ti o ba n tarara, ti o 


235 


sọnu, ki O fi ohun ti o se aimọ nipa rẹ mọ ọ, ki O si fun ọ 
ni ifayabalẹ nigba ti wọn ba sẹru ba ọ, ki O si kẹ ọ nigba 
ailagbara rẹ, ki O si da awọn ọta rẹ pada kuro lọdọ rẹ, ki 
O si fa ọrọ -ar2iki- rẹ wa fun ọl'I. 

Iwọ eniyan, dajudaju idẹra ti o tobi ju ti Ọlọhun se 
fun eniyan -lẹyin idẹra ẹsin- ni idẹra laakaye, ki o le maa 
fi se iyatọ laarin ohun ti yoo se e ni anfaani ati ohun ti 
yoo ni i lara, ki o si le baa maa se laakaye nipa asẹ 
Ọlọhun ati kikọ Rẹ, ati ki o le baa fi mọ ohun afojusi ti o 
ga ju, ti i se ijọsin fun Ọlọhun nikan, kò si orogun kan 
fun Un, Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

DELJOadikNpbeu If LEdiFỌDF LjEIGE) fiBhd$), 
'yùolf le/ùl 16 LAkeTòbíphqj3 eSjtọd£$ eu If 2 T$ jfo 
.154- 53 

(C Ati pe ohunkohun ti n bẹ fun yin ni idẹra lati ọdọ 
Ọlọhun ni o ti wa, lẹyin naa ti inira ba wa se yin, ọdọ Rẹ 
ni ẹ o ke lọ fun iranlọwọ. Lẹyin naa ti O ba mu inira naa 
kuro fun yin, nigba naa apa kan ninu yin yoo maa fi 
nnkan mìíran se orogun fun Oluwa wọn )? ISuuratun- 
Nahl: 53-54l1. 

Iwọ eniyan! Dajudaju onilaakaye eniyan fẹran 
awọn ohun ti o ga, o si korira awọn nnkan rẹkurẹku, a si 
maa fẹ lati kọse gbogbo ẹni-rere, alapọnle, ninu awọn 
anabi, ati awọn ẹni-rere, ati pe ẹmi rẹ a maa fẹ lati ba 
wọn bi kò tilẹ ba wọn, bẹẹ ni oju-ọna lati lọ si idi eleyii ni 





L1 Wo Miftaahu Daar As-Sa'aadah: 1/251. 


236 


ohun ti Ọlọhun tọka si pẹlu ọrọ Rẹ: 
:Ljeùd£ yctoÀ 1 € Yf BfimOÔUEIKEYf LItoK ITE L pj) 
.B1 

c Bi ẹyin ba jẹ ẹni ti o fẹran Ọlọhun, ẹ tẹle mi, 
Ọlọhun yoo fẹran yin ? ISuuratu Aala Imraan: 311, ti o ba 
si ti se eleyii, Ọlọhun O pa a pọ pẹlu awọn anabi, ati 
awọn ojisẹ, ati awọn ti o ku si oju-ogun atigbe ẹsin 
Ọlọhun ga, ati awọn ẹni-rere; Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
Ljidbii 2 f Dji IRI yif FÁByÀ ejjA YI yeôLjiÉ) 
LEA 1 € ilee JI FÁCL1 oÀ LjbIG IJA QPITIJA LJKE IJA Lfiif 

.l€9 :dẸLIf 

d Ẹnikẹni ti o ba tẹle Ọlọhun ati Ojisẹ naa, awọn 
wọnyi n bẹ ninu awọn ẹni ti Ọlọhun se idẹra fun ninu 
awọn anabi, ati awọn olododo, ati awọn ti wọn ku si ori 
ogun atigbe ẹsin ga, ati awọn ẹni-rere, awọn wọnyi ni 
wọn dara ni alabarin 0)? ISuuratun-Nisaa'i: 691. 

Iwọ eniyan! Nse ni mo n se isiti fun ọ pe ki o ba 
ara rẹ jokoo, lẹyin naa ki o wa se akiyesi ohun ti o wa ba 
ọ ninu ododo, ki o si wo awọn ẹri rẹ, ki o si woye si awọn 
awijare rẹ, ti o ba ri i pe otitọ ni i, ki o tara sasa lọ sidi 
titẹle e, ma si se jẹ iwọfa ise tabi asa, si mọ daju pe ẹmi rẹ 
wọn lọdọ rẹ ju awọn ẹlẹgbẹ rẹ ati awọn irọ rẹ ati ogun 
awọn baba-nla rẹ lọ, Ọlọhun si ti fi eleyii se isiti fun 
awọn alaigbagbọ, O si se wọn ni ojukokoro lọ sidi rẹ. 
Ọba t'O mọ Naa, sọ pe: 


GidPejdkDes RA T t$ fIdAkLUTIfoffnqglb2ndij) 


237 


:do PA 1(RET YIRE FoLihiRE eô J oANJI bii LIIBEOQ ho 
.l46 

c€ Sọ pe: Ohun kan soso ni emi n se isiti fun yin 
nipa rẹ, pe ki ẹ duro ti Ọlọhun ni meji-meji ati ni 
ọkọọkan, lẹyin naa ki ẹ ronu jinlẹ pe were kò si lara ẹni 
yin; oun kò jẹ nnkan kan afi olukilọ fun yin siwaju iya 
kan ti o le koko 0) ISuuratu Saba": 461. 

Iwọ eniyan! Dajudaju nigba ti o ba gba Islam o kò 
ni i padanu nnkan kan, Ọlọhun t'O ga sọ pe: 
Y/ nge GGBA TIR EPU OWAYOJAq2A Diát(d$£)) 

.69 :dhuUf LÁ 16 ff? 

€ Ki ni lipalara til yoo se wọn bi wọn ba gba 
Ọlọhun gbọ ati ọjọ ikẹyin, ti wọn si n na ninu ohun ti 
Ọlọhun fi rọ lọrọ? Ọlọhun jẹ Olumọ nipa wọn 
ISuuratun-Nisaa':: 391. Ibn Kathiir "ki Ọlọhun O kẹ ẹ" sọ 
pe: c Ki ni nnkan ti yoo ni wọn lara ti o ba se pe wọn gba 
Ọlọhun gbọ lododo, ti wọn si tọ oju-ọna ẹyin, ti wọn si 
gba Ọlọhun gbọ lododo, ni irankan ohun ti O se ni 
adehun ni ile ikẹyin fun ẹnikẹni ti o ba se isẹ rere, ti wọn 
si na ninu ohun ti Ọlọhun fi rọ wọn lọrọ si awọn ọna ti 
Ọlọhun N fẹ, ti O si yọnu si, Oun si ni Olumọ nipa awọn 
aniyan wọn daadaa ati aidaa, Olumọ si ni nipa ẹni ti o 
lẹtọ si kongẹ ninu wọn, yoo si fi i se kongẹ, yoo si fi ọna 
mọ ọn, yoo si mu un se isẹ rere ti yoo fi yọnu si i, ati nipa 
ẹni ti o lẹtọ si pipati ati lile kuro ni itosi Rẹ t'o ga ju ti o 


238 


jẹ ti Ọlọhun, Ẹni ti O se pe gbogbo ẹni ti O ba le kuro 
nidi ilẹkun Rẹ, dajudaju o ti fi ori sanpọn, o si padanu ni 
ile-aye ati ni ile ikẹyin ol, Dajudaju gbigba Islam rẹ kò 
ni i kọdina ohunkohun ti o ba gbero lati se, tabi lati fi 
ọwọ ba, ninu ohun ti Ọlọhun se ni ẹtọ fun ọ, kaka bẹẹ, 
dajudaju Ọlọhun O san ọ lẹsan lori gbogbo isẹ kan ti o ba 
se, ti o n fi n wa oju-rere Ọlọhun, koda ki o se pe o jẹ 
ọkan ninu ohun ti yoo tun ile-aye rẹ se, ti yoo si se alekun 
dukia rẹ, tabi iyi rẹ, tabi agbega rẹ, koda titi de ori ohun ti 
o ba n se ninu awọn ohun ti o tọ, nigba ti o ba n rankan 
ẹsan lọdọ Ọlọhun lori atini itẹlọrun pẹlu ẹtọ kuro nibi 
eewọ; nitori naa ẹsan wa ninu rẹ fun ọ, Anabi "ki ikẹ ati 
ọla Ọlọhun o maa ba a", sọ pe: 
(íjioDÙkàdÙ/f y/Ùl e 6:jAGUIPU DfuDyu he 
LísiftlIJEio ÒB(éju ÀÀ IRED! :y(6FEríDIIoNJL AKA ÚSCT 
.IUEIWEI .'' ofrNJLRẸ ùjúolf OB€$u AjtollIRHSHeA Nja 

cc Ati pe ibalopọ ti ẹnikan yin ba ba iyawo rẹ lopọ 
sara ni fun un )), wọn ni: Irẹ Ojisẹ Ọlọhun, njẹ ẹnikan wa 
yoo wa se ohun ti ẹmi rẹ n fẹ, ki o si tun ti ara rẹ gba ẹsan 
bi? O ni cẸ sọ fun mi, njẹ ti o ba ti i liyẹn abẹ rẹl bọ ibi 
ti o jẹ eewọ, se yoo ti ara rẹ gbẹsẹ bi? A jẹ pe bẹẹ naa ni 
ti o ba ti i bọ ibi ti o jẹ ẹtọ fun un, yoo ti ara rẹ gba ẹsan 
). Muslim l'o gbe e jade. 

Iwọ eniyan! Dajudaju awọn ojisẹ mu ododo wa, 
wọn si jisẹ erongba Ọlọhun, olubukaata lọ sidi mimọ ofin 





F'1 Lati inu Tafsiir Ibn Khathiir pẹlu ayipada diẹ 1/497. 


239 


Ọlọhun si ni eniyan, nitori ki o le baa maa lọ ninu igbesi- 

aye yii lori amọdaju, ki o si le baa jẹ ọkan ninu awọn 

olujere ni ile ikẹyin, Ọlọhun t'O ga sọ pe: 

feliP JAq50J Lji? olÉyÀ elf nfi fp df 68) 

iaci$o fEPYI LAA U PUA KTAdAF OBd7 LJEPOHKLIADE 
.1170 :dẸUfIOA 16 

c Ẹyin eniyan, dajudaju Ojisẹ naa ti de wa ba yin 
pẹlu ododo lati ọdọ Oluwa yin, nitori naa ki ẹ gbagbọ l'o 
loore fun yin; ti ẹyin ba si se aigbagbọ, dajudaju ti 
Ọlọhun ni ohun ti n bẹ ninu sanma ati ilẹ; Ọlọhun si jẹ 
Oni-mimọ, Ọlọgbọn ) ISuuratun-Nisaa i: 170J. Ọba ti 
ọrọ Rẹ gbọn-un-gbọn, si sọ pe: 

(lidapàfù NJLJEDIP Lji2 olf Efa fp?. fí 6jil6yp) 
LAI 1 (ya/nnsi2Afi)id£ éjaAÁ/u OGOBUU LJÁNJÚÍJí fp 
.1108 :7 140 
ccSọ pe: Ẹyin eniyan, dajudaju otitọ ti de wa ba yin 
lati ọdọ Oluwa yin, nitori naa ẹnikẹni ti o ba mọna nse l'o 
mọna fun ori ara rẹ, ati pe ẹnikẹni ti o ba sina nse l'o sina 
fun ori ara rẹ. Emi ki i se olusọ lori yin) ISuuratu 
Yuunus: 10S1. 

Iwọ eniyan! Dajudaju ti o ba gba Islam, o kò se 
ẹnikan ni anfaani ju ori ara rẹ lọ, bẹẹ ni ti o ba se 
aigbagbọ, o kò ni ẹni-kankan lara yatọ si ori ara rẹ, 
dajudaju Ọlọhun rọrọ kuro ni ọdọ awọn ẹda Rẹ, nitori naa 
ẹsẹ awọn ẹlẹsẹ kò ni I lara, bẹẹ ni igbọrọ awọn olutẹle 
asẹ Rẹ kò se E lanfaani, ati pe a kò ni i sẹ Ẹ afi pẹlu imọ 


240 


Rẹ, a kò si ni i tele asẹ Rẹ afi pẹlu iyọnda Rẹ, Ọlọhun si ti 
sọ gẹgẹ bi Anabi Rẹ "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a", ti 
fun'ni niro nipa Rẹ pe: 
aicebdiBEJUWaAA O 3 j £40105f K'c£b Olgù) fífí G! 
GIÔ(BEINPUURFHR GNIINj fiLoycr DỌfÍ fifi G(JAdiokÙS5 
ni482 fifi GUBIDDOUKEER GNJEUTI jiTloyfii BiP4 fIHÔ 
yùdtà NIJOPKDHÍJÙ ffffi 6: DREFDOIA 48 GNJ $ Lilijoecf 
tì4IdÙ fifi 6l(ih£ es-DOJesR Gd£t$ YA es OP odíijá 
LDPÙ! T ff Gb AdibOed j/alIká JÁ OlfPu ISI ou' fÁgÙKá ) 
didhjd$oJA yne YIPEIIK 84A BÉJÁ UẸ IJ PÉ BDIAD 
BjnÁ DẸIA PA DITCUDA ÙÌ fifô 6:06: OHOLEBII IRfEe 
dô: fí! ÒRUN IRt. ILjáRídfo/Áyne yipen'ri B/Aq: 
PI OJÁRÙT. ÒÙ5fEdápD£ÉJÁ BẸId PA DETI DA Ù fifi 
€. Ilúd£Ùgí id GI !Rt. ILÍIÉNJẸ dẸfoJA yi KiEeBO445 
TÙÀTÙ4! GBU Ù OLEHÁB?DÚNjúíjÙ fífíi GGteoh6 yPFIJHOCtPd/ 
UoLIIÒò/ÍSII!ReṢ, mÁ LJIK YI b£njPiP mÁ LẸEGIPOD AD 
.ISIN/eI.."' NJq j 
€c Ẹyin ẹru Mi, dajudaju Emi se abosi sise ni eewọ 
le ara Mi lori, Mo si se e ni eewọ laarin yin, nitori naa ẹ 
kò gbọdọ se abosi funra yin, Ẹyin ẹru Mi, ẹni ti o sina ni 
gbogbo yin, afi ẹni ti Mo ba fi ọna mọ, tori naa ẹ maa 
tọrọ imọna lọdọ Mi, N O si maa fi ọna mọ yin, Ẹyin ẹru 
Mi, ẹni ti ebi n pa ni gbogbo yin, afi ẹni ti mo ba fun ni 
ounjẹ jẹ, tori naa ẹ tọrọ ounjẹ lọdọ Mi, N O si maa fun 
yin ni ounjẹ jẹ. Ẹyin ẹru Mi, ẹni ti o wa ni ihoho ni 
gbogbo yin, afi ẹni ti mo ba wọ lasọ, ẹ tọrọ asọ lọdọ Mi, 


241 


N O si maa wọ yin lasọ. Ẹyin ẹru Mi, ẹ n se asise ni ọsan 
ati loru, Emi A si maa se aforijin gbogbo awọn ẹsẹ 
patapata, tori naa ẹ tọrọ aforijin Mi, N O si maa fi ori jin 
yin. Ẹyin ẹru Mi, ẹ kò to lati ni Mi lara rara, depo pe ẹ o 
wa ri Mi ni lara, ati pe ẹ kò to lati se Mi ni anfaani rara, 
depo pe ẹ o wa ri Mi se lanfaani. Ẹyin ẹru MI, iba se pe 
ẹni-akọkọ yin, ati ẹni-ikẹyin yin, eniyan inu yin, ati 
alujannu yin, ti gbogbo wọn ba jẹ olupaya Ọlọhun fÍti 
ọkan wọn si daJ gẹgẹ bi ọkan ẹni ti n paya Ọlọhun ju ninu 
yin ti ri, eleyii kò le e se alekun nnkan kan ninu ọla Mi. 
Ẹyin ẹru MI, iba se pe ẹni-akọkọ yin, ati ẹni-ikẹyin yin, 
eniyan inu yin, ati alujannu yin, ti gbogbo wọn ba jẹ 
oludẹsẹ Iti ọkan wọn si daj gẹgẹ bi ọkan ẹni ti o jẹ ẹlẹsẹ 
ju ninu yin ti ri, eleyii kò le e din nnkan kan ku ninu ọla 
Mi. Ẹyin ẹru Mi, iba se pe ẹni-akọkọ yin, ati ẹni-ikẹyin 
yin, eniyan inu yin, ati alujannu yin, ti gbogbo wọn ba 
duro ni aaye kan naa, ti wọn si tọrọ ohun ti wọn n fẹ lọdọ 
Mi, ti Mo si fun onikaluku wọn ni ohun ti o tọrọ, eleyii 
kò le e din nnkan kan ku ninu ohun ti n bẹ lọdọ Mi, afi 
iru ohun ti abẹrẹ maa n dinku nigba ti a ba ki i bọ inu 
okun. Ẹyin ẹru Mi, nnkan mìíran kọ ni mo N se isiro rẹ 
fun yin yatọ si awọn isẹ yin, lẹyin naa N o pe ẹsan wọn 
fun yin, nitori naa ẹnikẹni ti o ba ri rere, ki o dupẹ fun 
Ọlọhun, ẹnikẹni ti o ba si ba nnkan mìíran ti o yatọ si 
eleyii pade, ki o ma se bu ẹlomiran yatọ si ori ara rẹ )). 
IMuslim l'o gbe e jadel. 


242 


Ọpẹ ni fun Ọlọhun, Oluwa gbogbo ẹda, ikẹ ati ọla 

Ọlọhun k'o maa ba ẹni agbega ju ninu awọn anabi, ati 

awọn ojisẹ, Anabi wa Muhammad, ati awọn ara ile rẹ, 
pẹlu awọn Sahaabe rẹ lapapọ. 


ẹgẹ 


243 


Atọka 


Oju ewe 
YẸ a Eri se OR NRAN WA NN NTA YE NN YAWA AY WANT AYA 3 
Mibe-ri Oli sa saroso Near ese far AO INAN A A AGA r ar (la Fi 
Bibẹ Ọlọhun ati jijẹ oluwa Rẹ, ati jijẹ àásô Rẹ, ati 

jijẹ ẹni ti a jọsin fun Rẹ, mimọ ni fUn UR .................o..oeeeeeereeeeeeeeeeeereereeeeereeee 8 
Awọn ẹri bibẹ Rẹ ati JIjẹ OlIUWa RẸ .................oooeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeereereer 1 
Ninu awọn ẹri ailorogun Ọlọhun ninu jijẹ ỌlỌhUn ...................ooeeeseee 15 
Sise ẹda: aye As ae Awure saaara AREA SA NLA AA 21 
Hikmah -ọgbọn- ti o Wa ninu dida ay€:...............oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerre 24 
Sise ẹda eniyan ati SIS€ apỌnNe rẹ ................ooeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeereeeeerreee 29 
Ilero ajin IRAN IR EI TE A 34 
Hikmah -ọgbọn- ti o Wa ninU SISe Ẹda €n1ya8n ................oeeeeeereeeeeeeere 38 
Bukaata aWỌn €n1yan SÍ ṢSÌD ...............ooeeeeereeeeeeeereeerereeereereereeeeereeerer re 41 
Orisi meji ni adisọkan, ati igbagbọ-OdOCO ..................eeeeeeeeeeeereereeeee 44 
Awọn ofin ti yoo mu €niyan mỌ SÌN OfÍIÍỌ................o.oeeeeeeeereereeeeereee 46 
Awọn ofin ti a o maa fi mọ iyatọ laarin ẹsin otitọ 

NBẸ eeji Olo: Aje A O NN A O Ann 46 
AWỌn iPÍN aWỌN SÍD..............ooeeereeeeeeeeeeeereeerereeeeeerereeerereeereere eree reee rere 52 
Ipo:aWọn ẹsin tifi De osusu oa eera asasala reee iyeye 54 
Paapaa: Jije anabi ssealssisososfi eshe r AOSE Efaer Eye ar EA OEO, RE age 60 
Awọn ati Jijẹ anabi oosa araaabirasa ra a becses raka w osere reaaN set ara ese 8dA ve 65 
Bukaata awọn eniyan Si aWỌn OJISẸ ..............ooeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeree 68 
ao o ua a e JA NE RN RA O AN RN NI NN WI 72 
Ninu awọn oripa gbigba ỌJỌ Igbẹyin gDỌ.................ooeeeeeeeeeeeeeeeeeereee 75 
Awọn ipilẹ ipepe aWỌn OJISẸ ..............ooeeeeeeeeeereeeeeeeereeereeeeereereereeeeer rere 77 


244 


Isẹ Ọlọhun ti yoo maa bẹ lỌ gbere ................ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeererre 80 
Alekun alaye ẹri lori jijẹ anabi Anabi Muhammad, 


kiikerati ọla Ọlọhun odiaa bal g' ea R AsekaGakakekea kerekere ask AA seke ef rere kese 82 
()pin jijẹ afiabi-oeas- asasi A ea NerA e aise kar 87 
Itumọ gbolohun IgSlamm .................o.eeeeeeeeeeeeereereeeeereeerereeereereereereerreerer re 90 
SIBOSITUIDO- ISISI. oSsuoseuabasstarisaseso beni abeere ate ALASE 90 
Paapaa Islanu ose auisra tireo rese irete rr Ree ver ra Yea rr fo ge Efe 91 
Nnkan meji ni n fa €niyahl................o.ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeereeereereer eee 91 
OriSi meji Hi AWỌN €nIYAH .............o.oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeerreerereeereereeeeeeeerreeree 92 
Paapaa aigbagbọ -SIS€ k6feril-...............ooeeeeeeeeeeeeereeerereeereereereereeereeeerre 93 
Awọn ipilẹ Islam ati ibi ti o ti n mu aWỌn Ofin rẹ̀...................ooeeeeseee 96 
Iyatọ Islam si awọn ẹsin ti O ya(Ọ Si 1..............oeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeereree 96 
Diẹ ninu awọn nnkan iyalẹnu ti o wa ninu Al- 

IE: GN IE WE RE HE IN NE EPEA IE EI REE ER ATE YI 100 
Ipele kihfis Islam o ssusiks aasa eee bas Area sure eso sbfeyi 106 
OrigUn marUnN-UN TI OUR TI ...............o.eeeeeereerrerrrẹ rr rr rr rrerrrerer ere eree reee ere 106 
Alakọkọ : Ijẹri m€jJe€Ji ............oeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeerereereereerereerer re 106 
Ẹlẹ̀ẹkéjù; Iruẹn O O osese tao; eeri ora otona segere Ese ee ara Wẹee70 106 
a oo ao lopa. 4 WAA A AI WAN PI WA. 107 
Ileekerin:AnAwE asese aisee seee asaye seere oe as RISA 108 
Elẹẹkarunsun: Haji. Aussicaasfdskae EO ee ree r Sae E yr ser E O ETC away E: 109 
Ijọsin'IinU:TSlarth: ooo alaawe aA seere lare Awerta ree aw eera os£ Lara 109 
Ipele keji: Igbagbọ-OdOQCO .................o.oeeeeeeeeeeeeeeeeeereeereeeeereereerrereerrere 112 
Origun: miẹfa ni Otih'HI osere Eeere seer kesi ss kere er dRr kasa ss eera Ye ese eera se tere rd ereke 112 
Alakọkọ: Nini igbagbọ Si ỌJỌhUnH ...................ooeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeere 112 


Ninu awọn eso gbigba Ọlọhun gbọ lododo ni ohun 


245 


tifi bọ Yii O sade saasha osa eetefeesobeep ase esa lona A air efa fee naolere i Pe eLL eri 113 


Ẹlẹẹkeji: Nini igbagbọ-ododo si awọn Malaika..................oeeeeeeeeee 114 
Ninu awọn eso nini igbagbọ-ododo si. awọn 

AI O Am mm  ṣ n ns  W 115 
Ẹlẹẹkẹta: Nini igbagbọ-ododo Si aWỌn Tiira.................ooeeeeeeeeeeeeereee 115 
Awọn ọna ti iyatọ fi Wa laarin. Al-Qur'aani 

alapọnle ati awọn tira ti O ti TekỌJ8 D88 ...............ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereereeeererre 116 
Ẹlẹẹkẹrin: Nini igbagbọ-ododo si awọn ojisẹ ki ikẹ 

ati ọla Ọlọhun o maa ba WỌN.................oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeereereer reee 118 
Ẹlẹẹkarun-un: Nini igbagbọ-ododo SI ỌJỌ Ikẹyin .................ooeeeeeeee 121 
Ẹlẹẹkẹfa: Nini igbagbọ-ododo si ohun ti Ọlọhun da 

lẹjọ ati-akọsilẹ:-Kaádáfd-- esa afafa tie r rr enia sff lase eri rese srsk ra Rt yer svte de 124 
Ohun ti yoo sẹlẹ si eniyan, nigba ti o ba ti ni 

igbagbọ-ododo si idajọ Ọlọhun ati akọsilẹ Rẹ ..............oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeere 125 
Ipele kẹta: daadaa SIS€...............o.eeeeeeeeeeeeeeereeeeeerereeerereeereereereereerreeee 126 
Origún kan HEOUnN Bi aasesserekse eee kee vs eny sete kav ase ei yee v ee k seere ve rk asa rv ee 126 
Nihitawohewa Ilo osese wode easasesas ida seere wise ina asa Bw sa EEWO. 130 
IFOHUPIWA(A3 .............ooeeeereeeeeeeereeerereeereereereereerereerereeeeer reee eree eree re eree ree 136 
Awọn oripa ati aAWỌn €SO ITORUDPIWAa(A .............ooeeeeeeeeeeeeeereeeeereeeeeree 136 
Atubọtan ẹnikẹni ti kò ba gba ISlam ..................ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeere 140 
Alaye diẹ ninu awọn atubọtan aigbagbọ ni 

yiri Or tI NI EN NN A NN IN 140 
Gini lp n A IN TI PA A IN A TI PN PE 149 
East fe; no RA AN EN IE A NE IN NN MP NT WN WI n Ar 157 


246 


ẹṣọ 


ISLAM 


Awọn ipilẹ rẹ ati awọn ipilẹsẹ ẹkọ rẹ 
Lati ọwọ: 


Shaikh Dr. Muhammad Ibn Abdullaah As-Suhaim 


Eyi ti a tumọ si ede Yoruba lati ọwọ: 
Sharafuddeen Gbadebọ Raji 


Titẹ rẹ, ati titan an ka waye lati ọwọ: 
Ile isẹ -Ministiri- ti n se akoso eto ẹsin Islam, ati 
auqaafu, ati ipepe, ati ifinimọna 


247 


Ni ilẹ Saudi Arabia. 


lÍ UJCIFE ÚSIFI GET 1 


248 


ọÉg81 


ehufis 
gamcedl giLoo oo AÍJÍ ase òjo ea ọgaeSaJl ẹcsaidi 


bọsdl dI 4t6 


ẹperl; so2b ol cay 


La. yLsJÍ Ca)iAll 221 


249 


